Siri Katika Kumpenda 



Mwenyezi 

Mungu 


Osman Nuri Topbas 
















Dar Es Salaam - 2014 



As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmail.com 

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehemu yoyote ya toleo 
hili, kuitunza katika mfumo utakaowezesha kunakiliwa au kukisambaza 
katika aina au namna yoyote ile, iwe elektroniki, kuchapa, kunakilisha, 
kurekodi au vinginevyo bila kupata ruhusa kutoka kwa mwenye haki 
miliki. 


ISBN: 978-9944-83-692-0 


Mwandishi: 

Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 



Othman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Ibrahimu H. Kabuga 
Mohamed M. Potea 
Altinoluk Graphics 
Sarkhan Isgandarov 
Nijat Garibov 




Siri Katika Kumpenda 
Mwenyezi Mungu 


Othman Nuri TOPBASH 




Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


YALIYOMO 





Kuhusu Mwandishi. 

Dihaji. 

Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu. 

Binadamu kamili. 

Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu. 

Kuwa pamoja na wema na wakweli. 

Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka 
Mwenyezi Mungu. 

Khofu na Matumaini . 

Kughafilika. 

Kukipamha kifo. 

Rizq (Riziki). 

Nuru na giza . 

Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqahah). 

Uhalisia wa Binadamu. 

Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako (ithaar). 

Uislamu Humpa Uhai mwanadamu. 

Umuhimu wa tahia katika Tasawwuf. 

Upendo (mahahhah). 

Mahojiano ya Othman Nuuri Tophash juu ya tasawwuf 


... 5 
... 7 
10 
21 
32 
41 

..50 

..61 

73 

82 

93 

105 

II5 

127 

133 

143 

156 

167 

I8I 
























Kuhusu Mwandishi 


O thman Topbash Nuuri alizaliwa mwaka 1942 katika 
Erenkoy, Istanbul, Uturuki na Musa Topbash na 
Fatma Feride Hanim, binti wa H. Fahri Kigili. Alik- 
wenda Shule ya Msingi Erenkoy Zihni na Pasa, katika 1953, Istan- 
bul Imam Hatip High School, moja ya taasisi za elimu ya sekondari 
inayoongoza kwa walimu wenye kuheshimiwa kama vile M. Cela- 
leddin Okten, mahir Iz, na Nureddin Topcu. Wakati huo, yeye ali- 
soma chini ya usimamizi wa M. Zekai Konrapa, Yaman Dede 
(Abdulkadir Keceoglu), Ahmet Davutoglu, Mahmud Bayram, na 
Ali Riza Sagman. Yeye pia alivutiwa na mtaalamu na mshairi maa- 
rufu Necip Fazil. Alijiunga na kundi la marafiki mtaalamu huyo, 
akwa anahudhuria hotuba zake, akifuatilia jarida lake la Buyuk 
Dogu, na akawa muungaji mkono ngangari wa mawazo yake. Wote 
Othman na mjomba wake Abidin Topbash wamemaliza shule ya 
sekondari mwaka 1960. 


Baada ya kuhitimu, Topbash alijishughulisha na biashara na 
uzalishaji kwa muda. Mwaka 1962 alikwenda kulitumikia jeshi 
katika Tillo, Siirt kama mwalimu wa akiba. Alipenda kufundisha 
na kujihusisha na watu alipokuwa jeshini. 


Baada ya kumaliza huduma za kijeshi, Topbash alirudi katika 
biashara lakini kamwe hakujiondoa katika shughuli za elimu na 
uhisani. Alikuwa mwanachama hai wa Ilim Yayma Cemiyeti 
(Chama cha kuhuisha elimu). Eneo la biashara yake lilifanya kazi 
kama shirika na taasisi ya huduma za hisani; ilikuwa kituo kwa 
ajili ya kutoa ufadhili kwa wanafunzi na msaada kwa maskini. Pia 
alikuwa na jukumu la kutoa huduma za uhisani kwa familia yake. 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Aliendeleza shughuli zake za hisani chini ya mwamvuli wa taasisi 
ya wakfu ya Hudayi baada ya kuanzishwa kwake mwaka 1985. 
Alikuwa mtu muhimu sio tu katika kuanzishwa kwake, bali pia 
katika kusambaza huduma zake kwa wanafunzi wanaotoka nchi 
jirani. 

Topbash alianza kuandika katika miaka ya 1990 kutokana na 
kuvutiwa kwake na masomo ya dini na mashairi. Kati ya kazi zake 
zilizochapishwa Istanbul ni: 

1. Bir Testi Su (1,996), kilichotafsiriwa katika Kiingereza 
kama tears ofthe heart (Machozi ya moyo). 

2. Rahmet Esintileri (1,997), kilichotafsiriwa katika Kiingereza 
kama prophet ofmercy ('Mtume wa Rehma). 

3. Nebiler Silsilesi I-IV (1997-1998). 

4. Tarihten Gunumuze Ibret Isiklari (1998). 

5. Abide Sahsiyetleri ve Muessesleriyle Othmanli (1999). 

6. Islam Iman Ibadet (2000), kilicho tafsiriwa katika Kiinger- 
eza kama Islam: Spirit andform fUislamu: Roho na mwili). 

7. Muhabbetteki Sir (2001). Kitabu cha hiki ni tafsiri yake 
kutoka Kituruki kwenda Kiingereza kutokana na toleo la 2,001. 

8. Imandan Ihsana Tasavvuf (2002). 

9. Vakif-Infak-Hizmet (2002). 

10. Son Nefes (2003). 

Vitabu vya Topbash vimekuwa vikitafsiriwa katika lugha kad- 
haa. Amechangia maono yake pia kwa njia ya semina za mafunzo, 
kuzungumza katika mikutano na akiongoza paneli katika nchi 
nyingi tofauti. 





Ameoa na ana watoto wanne. 





Dibaji 


S hukrani kwa Mwenyezi Mungu, ambaye ametubariki, 
sisi waja Wake , kwa furaha na amani ya imani ya kweli. 
Baraka na amani iwe juu ya Fakhari ya ulimwengu isiyo 
na kikomo, Mtume Muhammad, ambaye aliwaongoza binadamu 
kutoka kwenye giza na kuwapeleka kwenye nuru isiyokuwa na 
mipaka. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliujalia uhai kwa siri pekee: Ame- 
uumba kutokana na upendo. Kwa sababu hiyo, kuna upungufu 
popote ambapo upendo haupo na kuna alama za ukamilifu popote 
upendo ulipo. Kama Mathanawi ya Rumi inavyoeleza: 

Mwenyezi Mungu aliweka siri ndani ya masikio ya wingu, 
na machozi ya maji yakamiminika chini kutoka katika 
macho yake kama ndoo. Aliweka siri ndani ya masikio ya 
waridi na akaipamba kwa rangi na harufu. Aliweka siri 
kwenye jiwe na ikaligeuza na kuwa akiki ipendezayo katika 
mgodi. Aliwapa siri hinadamu na kuwatukuza wale wenye 
kuitunza mpaka milele. 

Siri hiyo ni siri ya upendo. Ndio maana njia pekee kwa binad- 
amu kufikia radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu na uombezi wa 
Mtume (s.a.w) - na hivyo kupata wokovu katika dunia hii na 
Akhera - ni ukweli rahisi ulio ndani ya siri ya upendo. Wale wenye 
kuujua ukweli huu wakatii maagizo yake hupata hisia kali katika 
nyoyo zao kama kisiki kilichokuwa kikilia kutokana na upendo 
wake kwa Mtume (s.a.w). Kwani kuishi katika ngazi ya upendo wa 
namna hiyo humpandisha binadamu kwenye hali ya ukamilifu na 
kuwa kilele cha viumbe. Huongoza kwenye njia iliyonyooka. 




Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Hata hivyo, kukaa kwenye njia iliyonyooka inawezekana tu kwa 
kusuhubiana na waumini wema na wakweli. Usuhuba huo hujenga 
uwiano wa roho na mwili mpaka sultan wa nafsi anapokuwa juu ya 
mwili wa mja. Moyo - mahali ambapo ishara za Mungu huonekana 

- hupata utulivu na faraja kwa sababu unaweza kuufikia Ukweli. 
Safari ya mja kwenye njia ya ukamilifu wa kiroho, hukabiliwa na 
majaribu mbalimbali ya imani. Katika kila hatua ya safari hii ya 
kuelekea kwenye umilele, huamiliwa kulingana na usafi wake wa 
moyo wake. Ufunguo wa kuelekea kwenye huruma na neema ya 
Mwenyezi Mungu unapatikana katika hofu na matumaini ya mtu 

- silaha muhimu sana ya kushinda vita dhidi ya tamaaa na wivu, na 
kufikia hali ya kuridhika. Mja anayefikia hali hii hukaa chonjo 
dhidi ya hatari ya kughafilika na humuabudu Mola wake kwa 
tahadhari na moyo safi. Kwa kuiangalia dhati yake dhalili, huupa 
nguvu moyo katika kuidhibiti hasira. 

Hivyo wale ambao wanaweza “kuwa wapambanaji halisi” 
kama ilivyoelezwa katika maneno ya Mtume (s.a.w)^ huielewa he- 
kima ya Mungu ya uhai na mauti. Wao hawaweki hisa zao katika 
furaha ya muda ya ulimwengu huu. Bali hujaribu tu kufanya 
matendo mema na kuishi maisha yaliyopambwa na maarifa, uny- 
enyekevu, na kuabudu. Kwa sababu maisha kama hayo yataujaza 
moyo kwa upendo wa kweli, mja huutambua utulivu na uzuri wa 
mauti. Hukiona kifo kama kuungana na Mpendwa na hukisubiri 
kwa shauku kubwa. 


Muumini hufanya kazi ili riziki yake ya halali wakati wa mcha- 
na na kupata chakula cha kiroho kwa njia ya sala zake za katikati 
ya usiku. Hiyo ndiyo sababu kwamba hawashughulishwi na hara- 
kati na mihangaiko ya riziki wala kuchafuka kwa wasiwasi wa 
kidunia. Roho zao ni kama mawingu yanayotawanya na kueneza 
huruma katika maeneo yanayowazunguka. Wao huwa chemchem 





1. Imesimuliwa na Bukharin a Muslim katika vitabu vyao 






Dibaji 




ya utulivu na baraka kwa ajili ya jamii yao, na familia zao hubadi- 
lika kuwa pepo katika dunia hii. 

Katika dunia hii ya majaribio ambapo nuru na giza hupam- 
bana vikali, wale waliolelewa katika pepo hiyo siku zote hushika 
upande wa haki na kweli - njia ya sawa iliyoonyeshwa na maam- 
risho ya Mungu. Hutekeleza majukumu yao bila kuchoka kwa 
Qur’an Tukufu Takatifu. Hujaribu pia kusoma kitabu cha ulimwen- 
gu kisichotamka na kisichokuwa na maneno na kujua hekima, siri 
na ukweli wake. Hivyo wao hugeuka kuwa vioo vinavyoakisi 
mafanikio na ustawi wa kiroho na utulivu waliojaaliwa. Hali hii 
maarufu ni ile hali ya kuwa Qur’an Tukufu hai. Hakika kila 
mapambano, kuanzia vita ya Badr mpaka vita vilivyopiganwa na 
mababu zetu wa Kiuthmaniya (Qttoman), ni jitihada za kufikia na 
kulinda hali hii maarufu. 

Hivyo basi, huu ni muhtasari wa kitabu hiki kidogo, ambacho 
nimekipa jina la “Kutoka Bustani ya Moyo: Siri ya kumpenda 
Mwenyezi Mungu” 

Tunamwomba Mola wetu atujaalie ishara za ustawi na moyo 
safi. Atupatie utuvu wa imani. Aziangaze nyoyo zetu kwa nuru ya 
Qur’an Tukufu na abubujishe chemchem ya hekima katika fikra 
zetu. Tunamwomba Mola wetu atujaalie neema ya upendo, rehma, 
na huruma Yake. 





Amin! 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


1 . 

Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu 


M oja ya sifa maarufu za hazina ya siri iliyotajwa 
katika maneno “Mimi ni hazina ya siri. Nilitaka 
kutambulika na hivyo nikaumba viumbe” ni neema 
kubwa. Mwenyezi Mungu Mtukufu hakutaka neema hii ya ajabu, 
isiyo na kikomo na adhimu kuwa yenye kusitishwa, hivyo akaumba 
viumbe. 

Tone dogo la upendo wake usio na kikomo uliwekwa juu 
ulimwengu huu na katika hii ardhi. Hivyo, ardhi ilipata ubora juu 
ya viumbe vingine; Mwenyezi Mungu pia alimuumba binadamu, 
kiumbe mtukufu, kutokana na ardhi. 

Mwenyezi Mungu, ambaye ameviumba viumbe vyote kwa 
upendo, alivifanya kuwa ishara ya ufundi na ukamilifu Wake. 
Uwepo wa binadamu kama kiumbe bora wa Mungu imekuwa dhi- 
hirisho na ishara kamili ya upendo na wema. Kwani dhumuni la 
uumbaji wa dunia si tu kuipamba kwa mashamba ya kijani, 
mabonde, majangwa makubwa na milima; ni binadamu - chem- 
chemi ya upendo na mfano kamili wa uumbaji. Kwa sababu hiyo, 
heshima ya binadamu ipo katika uwiano wa moja kwa moja wa 
jinsi anavyolinda lengo hili la kuumbwa kwake. 

Aidha, kwa kuwa sababu ya uumbaji ni upendo, sifa ya upen- 
do ipo kama mwelekeo wa asili katika viumbe vyote. Hata nge 
kuwabeba watoto wake juu ya mgongo wake ni matokeo ya upendo 
huu. 


Mwelekeo huu wa upendo upo katika kilele chake kwa binad- 
amu, aliye mtukufu zaidi ya viumbe wengine. Hata hivyo, katika 





Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu^'^««j 


dunia hii iliyojaa majaribu na mateso, mtu anaweza kupata tuzo ya 
upendo wake kwa kiwango cha thamani ya wale anaowapenda. Hii 
ina maana kwamba moyo wa mwanadamu, ulioumbwa na uwezo 
wa upendo usio na kikomo, unaweza tu kufikia ukamilifu kama 
mwenye moyo huo ataiongoza tabia yake kuelekea kwenye upendo 
wa Mwenyezi Mungu. Hawezi kujisaidia mwenyewe kufuata 
malengo duni na yasiyo na maana - hatimaye maisha yataishia 
katika hali ya kusikitisha. Kwa maneno mengine, ni pale tu ataka- 
pojielekeza kwa Mwenyezi Mungu na wale vipenzi vyake ndipo 
tabia yake ya asili ya upendo itaweza kupata baraka ya kupaa 
kiroho kutokana na kiasi cha kujitolea kwake. 

Kwa kweli, mitihani ya Mungu inayompata binadamu hutege- 
mea jinsi anavyouelekeza upendo wake. Ni kwa sababu ya kanuni 
hii kwamba Mwenyezi Mungu ameyapa maumbile ya mwanadamu 
mielekeo hasi na vile vile mielekeo chanya. Mwenyezi Mungu ame- 
wapa binadamu sehemu ya sifa zake tatu kubwa: 1) kuwepo kabisa, 
2) neema na 3) wema, lakini pia amewapatia sifa zilizo kinyume na 
sifa hizi: 1) kutokuwepo kabisa, 2) ubaya na 3) uovu kabisa. Katika 
hali hii, Qur’an Tukufu inasema: “ Kisha akaifahamisha uovu wake 
na wema wake.” (Shams, 91:8) 

Hizi ni ncha mbili kubwa zinazovutana sana, ambazo binad- 
amu huvutwa nazo katika maisha yao. Ni lazima kutambua kuwa 
maafa makubwa ya mtu ni kupendelea kwake kuelekea ncha hasi. 
Wale wenye kupendezwa na ncha hii hupofuka kiasi kwamba 
wanajistaajabia tu wao wenyewe na matendo yao. Huu ni udhaifu 
mkubwa. Ukiziwi huo humzuia binadamu kutotambua uwezo 
wake kamili. Pia ni ugonjwa hatari zaidi wa kiburi kikubwa kwa 
binadamu ambaye huishia kuwa mgeni wa nguvu ya Mungu. 

Maana halisi ya msemo wa ki -Sufi usemao “Kufa kabla kifo 
hakijakujia!” ni kuwa mtu anatakiwa kuepuka kuanguka katika 
mtego wa kupata sifa mbaya inayotoka kwenye ncha hasi na. 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

badala yake, anatakiwa kuokoka dhidi ya mzunguko wa maumbile. 
Hata hivyo, njia ya utambuzi huo haina maana ya kuua nafsi bali 
kuidhibiti. Rumi anaelezea hatua hii kama ifuatavyo: 

Kama maji ya yakibakia chini ya meli, yanakuwa kituo cha 
msaada. Hata hivyo, iwapo yatajaa melini yataiangamiza. 
Mtu anaweza kuufananisha ukweli huo na moto unaoiende- 
sha meli. Moto katika bwela huiendesha meli. Lakini kama 
moto huu utaenea juu utaiunguza meli. 

Kwa hiyo mja anakuwa karibu na Mola wake kwa vile anavyo- 
jiepusha na madhara ya sifa hasi. Njia pekee ya kufanikisha hili ni 
mtu kuuelekeza upendo wake kwa Mwenyezi Mungu, kwa kiasi cha 
uwezo wa moyo wake. Lakini kuna hatari nyingi zilizojificha moja 
kwa moja katika hatua ya mtu kuuelekeza upendo wake kwa Mwe- 
nyezi Mungu. Katika hatua moja moyo unaweza kuungua kana 
kwamba umepigwa na umeme wenye voti ya juu. Hii inaweza 
kumteketeza mtu. Ishara ya Mwenyezi Mungu kwa Nabii Musa 
(a.s) ni mfano mzuri wa hili. 

Nabii Musa (a.s) alikutana na ya sifa ya mwenyezi mungu ya 
Kalam au mazungumzo kwenye Mlima Sinai. Alipoteza fahamu 
yake kwa upendo mkubwa kwa sababu ya mvuto wa kiroho wa 
mazungumzo ya Mungu yaliyo zaidi ya mtizamo wa binadamu - 
bila ya herufi au maneno. Ndipo kwa moyo akaomba kumuona 
Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu alimjibu, “Huwezi 
kuniona!” Aliposisitiza, Mwenyezi Mungu alimwambia atazame 
mlimani: mlima ulipasuka kutokana na mwanga uliotumwa na 
Mwenyezi Mungu. Baada ya tukio hili la kutisha, Nabii Musa (a.s) 
alihofu sana na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. 

Kama tukio hili linavyoonesha, upendo unahitaji mgeuko wa 
polepole. Hatua kadhaa zinahitajika ili kuimarisha uwezo wa mtu 
kuona upendo wa Mungu. Hii inahitaji mafunzo ya taratibu kwa 
kushikamana na hali ya kiroho ya marafiki wa Mwenyezi Mungu, 





Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu^'^««j 


na kuondokana na mamlaka ya nafsi. Moyo unaweza tu kuongeza 
uwezo wake wa ndani wa upendo kwa aina hii ya mafunzo, na 
hivyo unaweza kujitakasa na kujiweka huru kutoka kwenye mtego 
wa sifa hasi. Ni hapo tu ndipo unapoweza kupata uwezo wa kiroho 
wa kuwa kioo cha upendo wa Mungu, kama kioo kilichong’arishwa. 

Upendo wa mama, haha, mke, mume na watoto, na fursa za 
kiroho na kimwili pamoja na neema nyingine za kidunia yote ni 
fadhila na neema za Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Lakini aina 
yote hii ya upendo inapaswa kuwa njia ya kumfikia Mwenyezi 
Mungu. Ni alama tu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Nyoyo zetu 
hazitakiwi kuwa watumwa wa upendo wa kupenda vitu hivyo, 
kwani wale walio katika upendo wa Uzuri wa Dhati (wanaompen- 
da Mwenyezi Mungu) hawawezi kuanguka katika upendo wa 
kupenda vitu dhaifu. Wale watakaofanya hivyo watanyimwa yote. 
Kwa maneno mengine, wale amhao huangukia katika upendo wa 
kuipenda dunia watanyimwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Rumi 
analielezea jamho hili katika tungo zifuatazo: 

Wale wanaoangukia katika upendo wa kuipenda dunia ni 
kama wawindaji wanaopiga risasi katika vivuli; 

Kivuli kinawezaje kuja katika milki yao? 

Mmoja wa watu wajinga alijaribu kukamata kivuli cha 
ndege; lakini hata ndege kwenye tawi alichekeshwa na kuta- 
tizwa najambo hilo. 

Kila mtu mwenye ufahamu anayeutafakari mwisho wake 
anaweza kuelewa kiurahisi kwamha ni madhumuni ya uumhaji 
ndiyo yanayotakiwa kuweka kikomo cha kujiingiza kwao katika 
hurudani na mapenzi ya muda kwa kuuelekeza upendo wake kwa 
Mwenyezi Mungu. Neema halisi ni neema ya Mwenyezi Mungu. 
Uzuri wote tunaoushuhudia kwa mshangao si kitu ila ni chemhe tu 
itokanayo na uzuri Wake (Mwenyezi Mungu). 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Upendo kati ya Leyla na Majnun ni mfano mkubwa wa ukwe- 
li huu. Kama moyo wa Majnun ungeendelea kujitoa kwa ajili ya 
Leyla, angeweza kuwa sanamu yake. Hata hivyo, Leyla alionesha 
jukumu la muda mfupi kwa Majnun na akaanguka kwa ajili yake 
baada ya kuuinua moyo wake kwenye kiwango ambapo dhamira 
yake ilikuwa upendo wa Mungu. Ingawa Majnun alikuwa ame- 
funga safari kumuelekea Leyla, alionesha uwezo wa kuuelekeza 
moyo wake kwa Mwenyezi Mungu, si kutuama juu ya Leyla. 

Upendo hukubaliwa tu pale lengo lake linapokuwa la kweli na 
halisi. Aina hii ya upendo haiwi jengo (mansion), makao makuu 
kabisa, na kituo cha mwisho cha moyo kama utaishia kwenye 
udanganyifu na tamaaa! Ni kuwa huru kutokana na hilo ndipo 
moyo unapoweza kuendelea na safari yake kwa baraka inayopati- 
kana kutoka katika upendo huu kama mfano wa udongo na rutuba. 
Hatari hapa iko katika kuwageukia wale wasiofaa kupendwa. 
Mbaya zaidi ni kubaki ukiwa umekwama kwao. Kama Majnun 
angegubikwa na upendo wake wa muda kwa Leyla bha kumrudis- 
ha nyuma, upendo wake ungekuwa hauna maana. Angekuwa ame- 
shapotea kwa upendo wa muda tu kama ilivyo kwa Majnun wen- 
gine wengi. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu hakumtelekeza Nabii Yusufu 
(a.a.) aliyekuwa amebeba nuru ya utume pindi ndugu zake wali- 
pomtupa kisimani. Msafiri mmoja mwenye kiu aliishusha ndoo 
yake kisimani akidhani kwamba chini kutakuwa na maji. Nabii 
Yusufu (a.s) alipotoka nje pamoja na ndoo, msafiri huyo aliisahau 
kiu yake. Alistaajabishwa na kutetemeshwa na uzuri aliouona. 
Msafiri huyo mwenye kughafilika, kwa upande mwingine, haku- 
weza kuuona upande wa kiroho wa uzuri huu. Alikuwa ameiweka 
akili yake yote kwenye umbile la nje, ambalo aliliuza bila wasiwasi 
kwa bei nafuu - kama Majnun ambaye alibaki akiwa ameganda tu 
kwa Leyla na hatimaye akashindwa kufika kwenye hali ya kuun- 
gana na Mwenyezi Mungu. 





Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu^'^««j - 

Kwa msafiri ambaye aliishusha kamba yake kisimani kwa 
matumaini ya kupata maji, bila shaka ilikuwa fursa kubwa ya kusa- 
hau maji alipouona uzuri wa Nabii Yusufu (a.s). Bila shaka alikuwa 
ametaabishwa na shughuli zake na za jamaa zake kabla ya kuuona 
upendo wa Mwenyezi Mungu ambao uliong’aa kama mionzi ya jua 
inavyong’aa kupitia lenzi. Ilikuwa ni aibu kubwa kwamba msafiri 
huyo mjinga alihadaiwa na faida ya kidunia aliyoipigia mahesabu 
kuipata kupitia kwa Nabii Yusufu (a.s). Kwa hivyo akapoteza fursa 
ya dhahabu iliyokuwa imeletwa mbele yake. 

tunachojaribu kuelezea hapa ni njia bora ya kutambua upendo 
mkubwa na wenye kudumu. Kupitia hatua za upendo bila kukwa- 
ma ni jambo lililo nje ya uwezo wa watu wengi wa kawaida. Wale 
wanaoweza kuufikia ukamilifu ni wale wanaolielekea lengo hili 
kwa nje kwa njia ya uchaguzi wa mapenzi yao huru na kwa upande 
wa ndani kwa njia ya kuiendea hatima yao. Watu hawa wanaweza 
kufikia hatua za juu kwa namna mbalimbali kwa kupitia njia 
nyingi, zote zikiwaongoza kwa Mwenyezi Mungu kwa msaada 
wanaopewa na Mwenyezi Mungu wao. Matokeo yake ni kurejea 
kwa Mwenyezi Mungu - fana’ fi Allah (kutopea ndani ya Mwenyezi 
Mungu) - kama mto unavyopotelea baharini. Mwisho wa safari hii 
ni baqa’ Allah (kudumu pamoja na Mwenyezi Mungu)^. 

Mja anapaswa kujua kuwa akili ina kikomo. Chochote kilicho 
zaidi ya kikomo cha akili ni wazimu. Hata hivyo, uwezo wa moyo 

2. Fanaa fi Allah ni dhana katika tasawwuf yenye maana ya kuachana 
kabisa na sifa zisizopendwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu (al-akhlaaq 
al-dhamimah). Inamtaka mtu kuyafutilia mbali matamanio ya kihayawani 
yanatoka ndani ya nafs. Dhana hii pia huitwa takhliya, ambayo ina maana 
ya “kusafisha” moyo moja kwa moja dhidi ya kile kisichotakiwa kuwa 
ndani ya moyo huo. Dhana ya Baqaa bi Allah kama inavyotumika katika 
taiijwwu/ humaanisha kuziingiza ndani ya moyo sifa njema zinazopendwa 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Vilevile hujulikana kama tahliya, yaani 
“kupamba” au “kupendezesha” moyo kwa tabia njema (al-akhlaaq al- 
hamidah) na kuzifanya zikite mizizi ndani ya moyo. 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


ni mkubwa usiokuwa na kikomo. Kitovu cha utulivu ni kuzama 
ndani ya Mwenyezi Mungu na kuwa na Mwenyezi Mungu milele. 
Rumi anaelezea kwa uzuri jinsi yeye alivyochomwa na upendo wa 
Mungu katika hali ya fana’ fi Allah na baqa’ bi Allah, na jinsi moto 
huu wa ndani ya nafsi yake ulivyoendelee bila kuzimwa hata kwa 
kifo: 

Fungua kaburi langu baada ya kifo changu na tazama jinsi 
mafusho yatakavyoibuka kutoka katika sanda yangu! Kina- 
choyafanya mauti yawe yenye kutisha ni gome hili la mwili. 
Utakapovunja gamba hili la mwili utayaona mauti yaki- 
onekana kama lulu! 


Moja ya sifa muhimu za marafiki wa Mwenyezi Mungu ni 
kutumiwa na upendo wa Mungu. Rumi aliwatafuta wapenzi wa 
kweli waliochomwa moto wa upendo, ndiyo maana alielezea 
maneno hayo yenye hisia kali. Anaeleza haja hii kama ifuatavyo: 

Nahitaji mpendaji ambaye kutokana na moto wake wa 
ndani misukosuko mikubwa itatokea; na kwa moto wa moyo 
wake hata moto utakuwa majivu. 

Kuna aina mbili za upendo: halisi na wa istiari. 

Mtu kumpenda yeyote “badalaya ya Mwenyezi Mungu” (ma 
siwa Allah) katika ulimwengu upendo huo ni upendo wa istiari 
(metaphorical), ambapo kumpenda Mola wa ulimwengu na kupen- 
delea kuelekea kwake ni upendo halisi. 



Wale waliozing’arisha nyoyo zao kwa upendo wa kweli wa 
Mola wanaweza kuona jinsi uzuri unavyojiakisi ndani mwao 
nyakati zote na kushuhudia moja ya ishara za uwezo wa Mwenyezi 
Mungu usiokuwa na kikomo. Kwa maneno mengine, watu hao 
hugundua ndani ya maumbile yao ukweli wa ahsan taqwim (mfano 
bora zaidi). Kwao wao, hakuna rangi na harufu ya istiari inayotu- 
vutia sisi kwa uzuri wao bali kitu chenye ukweli mkubwa. Kwa 





Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungui-^w^j 


maana wao wanafikia kwenye hatua ya kumjua Mwenyezi Mungu. 
Wameacha mapambo ya nje na kuufikia Ukweli. Huko, wao wame- 
ona milele ya Mwenyezi Mungu. 

Pazia kubwa inayowekwa baina ya Mwenyezi Mungu na waja 
wake sio masafa ya kimaada kama ardhi na mbingu. Pazia Hii ni 
hisia ya kuwa mbali na Muumba. Kwa sababu hiyo, Mwenyezi 
Mungu anasema “ nikampubzia roho yangu “ na kuwakumbusha 
binadamu asili aliyowapa kutoka Kwake. Pia alisema: “Mimi ni siri 
ya binadamu na binadamu ni siri Yangu.” 

Hivyo, hazina na siri za Mungu zimetolewa kwa binadamu. 
Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, anataka kuonesha Uwepo 
Wake Mtukufu katika tabia takatifu ya binadamu.”Mimi ni siri ya 
mwanadamu” ina Habari Njema ya sifa ya pamoja. 

Asib na habari hizi njema zikimfikisha muumini kwenye uka- 
mibfu wa upendo na huruma, basi moyo huanza kusafiri kuelekea 
kwenye siri za ubmwengu wa Kimungu. Hivyo, hakika ya vitu 
vyote, na siri zinazoitwa “binadamu” na “ubmwengu” na siri za 
ubmwengu wa Kimungu vyote hupata huweza kudhihiri. Hapo 
mja hupata za moyo salama. 

Mja anapofikia ukomavu huu, pazia la kughafiba lililopo baina 
ya mja na Mwenyezi Mungu huanza kuondolewa kidogo kidogo. 
Mja huyo hupata kuijua siri ya usemi wa “Kufa kabla ya hujafa.” 
Ulimwengu pamoja na upendo wake wenye kikomo, uzuri na 
umaridadi wa muda hutawanyika ndani ya upepo. Moyo hupata 
furaha kubwa ya kukurubiana na Muumba wake. 

Mja anatakiwa kujua kuwa chemchem pekee ya rehma na 
upendo unaoweza kumpeleka kwenye upendo wa Mwenyezi 
Mungu ni Mtume (s.a.w). Kumpenda Muhammad (s.a.w) ni sawa 
na kumpenda Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kumuasi ni sawa na 
kumuasi Mwenyezi Mungu, na kumkhalifu ni sawa na kumkhalifu 





Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, uwepo mtukufu wa Mtume Muham- 
mad (s.a.w) unatwaa nafasi ya upendo na kimhilio kwa wanadamu. 
Wale wenye maarifa (arifun) hujua kwamha sahahu ya uwepo wa 
viumhe ni upendo wa Muhammad (s.a.w). Kwa hiyo, ulimwengu 
wote ni zawadi kwa nuru ya Muhammad (s.a.w). Ni kwa sahahu hii 
kwamha kumpenda Mtume (s.a.w) umelindwa na hatari inayoji- 
tokeza katika kuwapenda viumhe wengine (ma siwa). Vivyo hivyo, 
ni muhimu kumpenda Mtume (s.a.w) kwa moyo wote. Bihi Fatima 
(r.a) anatoa mfano hora wa upendo huu akielezea hali yake ya 
majonzi wakati wa mazishi ya Mtume (s.a.w): 

Msiba ulionifika kwa kifo cha Mtume, kama ungeshuka juu 
ya giza, basi rangi yake ingebadilika. (Ibn al- Jawzi, al- 
Wafa.) 

Ishara nzuri na yenye maana ya kumpenda Mtume (s.a.w) 
huonekana katika kumtii. Kanuni isemayo “Mpendaji anatakiwa 
kupenda kila kitu kinachopendwa na kipenzi chake” inaashiria 
hasa umuhimu wa kumtii Mtukufu Mtume (s.a.w). Upendo huu ni 
uti wa mgongo wa kumpenda Mwenyezi Mungu. Upendo mwing- 
ine wowote umehatilishwa kwa njia ya Qur’an Tukufu na Sunnah. 
Njia pekee ya kuufikia upendo wa Mwenyezi Mungu ni kumpenda 
Mtume Muhammad (s.a.w). 

Kumpenda Mtume (s.a.w) ni hali ya juu kahisa mhayo hinad- 
amu anatakiwa kuifikia katika kumpenda Mwenyezi Mungu. Mwe- 
nyezi Mungu aliweka mipaka ya vipawa vyote vya hinadamu ikiwa 
ni pamoja na uelewa wao na akili. Hata hivyo, asili yake ya kimun- 
gu inapita mipaka yote. 

Kuipenda nuru ya Muhammad (Nur Muhammadi) ni sharti 
la kumpenda Mwenyezi Mungu. Kadhalika kuwapenda mawalii na 
marafiki wa Mwenyezi Mungu, na kisha kukipenda kila kiumhe 
kilichotukuzwa na Mwenyezi Mungu kulingana na sifa na uhora 
wake. Mzunguko wa upendo katika mwelekeo ueendao kwa Mwe- 





Siri katika upendo wa Mwenyezi Mungu^'^««j 


nyezi Mungu ni chemchem ya huruma na faraja ya nyoyo na roho. 
Upendo wowote nje ya mduara huu utapunguza mantiki ya upen- 
do. mpenda Hakika, kuna haraka kuhwa katika kumpenda Mtume 
(s.a.w) na watu wa Mwenyezi Mungu (Ahl Allah). Majuto yote 
katika dunia hii na Akhera yawapata wale wanaowachukia. 

Nyoyo za mawalii wa Mwenyezi Mungu ni kama mama (kiini 
cha) wa lulu. Huzaa lulu kuhwa kuliko matone ya mvua ya mwezi 
Aprili. Wanaweza kuzigeuza nyoyo changa kuwa lulu kuhwa kwa 
msaada wa Mwenyezi Mungu. Kinachohitajika kwa mtafutaji kuli- 
tamhua tu tone lililojificha ndani ya lulu hii! Katika ufafanuzi 
(sharh) wa kitahu cha Mathnawi kuna maelezo yafuatao: 

Mwenyezi Mungu aliweka siri ndani ya sikio la wingu, na 
machozi ya maji yakamiminika chini kutoka macho yake 
kama ndoo. Akaweka siri ndani ya sikio la waridi, na kui- 
pamba kwa rangi na harufu nzuri. Akaweka siri kwenye 
jiwe, na likageuka kuwa akiki yenye kung’aa katika mgodi. 
Kwa neema yake aliyamimina maji kutoka mawinguni, 
akayapamba mawaridi na kulipa thamani jiwe. 

Aliweka siri katika mwili wa binadamu na akawainua 
milele wale walioitunza siri hiyo. Kutokana na kupokea 
muongozo kutoka katika ulimwengu wa Kimungu, miili hii 
ikapata siri ya ukaribu na Mwenyezi Mungu - kuwa walioo- 
kolewa dhidi ya mwili. 

Katika historia yote, manahii na mitume amhao walipata siri 
hii, wamekuwa wahehaji wa nuru amhao wamefikia ukamilifu kwa 
upendo wao. 


Tunamuomha Mwenyezi Mungu atujaalie neema kuhwa ya 
kumpenda, na kumpenda kipenzi chake, Mtume (s.a.w) na watu 
wake! Tunamuomha Mwenyezi Mungu ayachukue maisha yetu 
haada ya sisi kutenda matendo mema ya kutosha kuhakikisha 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


tunakuwa huru katika ulimwengu ujao na aziangaze nyoyo zetu 
kwa ishara kubwa za upendo Wake! 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu azijaze nyoyo zetu kwa hur- 
uma! 

Amiin! 








2 . 


Binadamu Kamili 


Mwanadamu aliumbwa na Mwenyezi Mungu katika namna iliyo 
bora {ahsani taqwim) na kwamba mwanadamu huyo ndiyo kiini cha 
viumbe wote. Yeye ndiye kiumbe pekee ambaye amechukua sifa za 
Mwenyezi Mungu na, kama Yeye, hukusanyika vmyume ndani yake. 
Hivyo yeye ni mteule na ndiye mtukufu kuliko viumbe wote. 

Binadamu wameandaliwa si tu kwa uwezo chanya wa ndani 
kwa ajili kuboresha misimamo yao ya kimaadili, bali pia mata- 
maanio hasi yanayoweza kuwafanya waangukie katika kina cha 
chini cha utovu wa maadili. Kwa hali hii, katika maisha yao binad- 
amu hushuhudia mgogoro mkubwa kati ya pande hizi mbili. 
Mgogoro huu wa ngazi ya chini kwa hakika ni ishara ya ulimwengu 
mdogo wa binadamu, na ishara ya mgogoro unaoendelea katika 
ulimwengu. Ujasiri wa kweli, unaomfanya mtu awe binadamu 
mwenye heshima, uko katika uwezo wa kupata matokeo mazuri 
kutokana na mgogoro wa ndani na kuitunza asili yake, maadili 
aliyozaliwa nayo. 

Hivyo jina la “mtu mkamilifu” (insan kamil) kawaida hupewa 
wale waliofanikiwa kuvitunza vipengele vya Kimungu katika 
maumbile yao. Watu kama hao ni mfano wa wema na usafi wa 
moyo wenye kushangaza. Wao ni dibaji na muhtasari wa kitabu cha 
ulimwengu, hatua ambayo asili ya uumbaji imeonyeshwa. 


Hata mwili wa mtu mkamilifu huakisi usafi wa moyo wake 
kutokana na amri yake ya kipekee juu ya viungo vyake. Moyo wake 
umekuwa ni nyumba ya upendo wa Mungu na uwanda mkubwa 
wa kumjua Mwenyezi Mungu (Ma’rifat Allah). Hivyo moyo wa mtu 

- 





Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


mkamilifu, kwa maana yake, huwa ni makazi sahihi ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu (hayt Allah). 

Ni vigumu sana kumuelezea na kumchambua kikamilifu mtu 
kamili. Shaykh Sa’di anasema, “Moyo ni mahali anapojidhihirisha 
Mwenyezi Mungu Mwenyewe.” 

Maneno ya mtu kamilifu yamejificha ndani ya maana za kiroho 
na matendo yake huonesha ukamilifu kwa sababu anakuwa ame- 
faidika kutokana hali ya kiroho ya Mtukufu Mtume (s.a.w). Moyo 
wake huwa mnara wa uzuri, kwa sababu kumfikia Mungu wa kweli 
(Haqq) na kuwa Khalifa wa Mwenyezi Mungu Mtukufu (khalifat 
Allah) inawezekana tu kwa kuwa na na moyo uliosalimika kiroho. 

Binadamu kamili anadhihirisha asili ya kweli ya mfumo wa, 
“Shari’ah (sheria ya dini) ni maneno yangu, tariqah (njia) ni 
matendo yangu, na haqiqah (uhalisi) ni hali yangu.” Mmoja wa 
Manabii alieleza kwamba Mwenyezi Mungu alisema, “Mbingu wala 
ardhi haviwezi kunibeba, lakini moyo wa mja wangu mwema una- 
weza kunibea.” ^ 


Binadamu kamili ni mtu ambaye amepoteza utashi wake mwe- 
nyewe kutokana na kumpenda Mwenyezi Mungu, kama nondo 
(moth) ambaye huuzunguka moto. Mwenyezi Mungu ndiye 
anayekuwa macho na masikio yake. Kila alichoandikiwa hugeuka 
kuwa fursa bora kwa ajili ya kuingia katika hatua za kuwa binad- 
amu kamili. Kwa wakati wote kuwa huangalia kwa mtazamo wa 
Kimungu, upendo wake kwa ajili ya dunia hii hufutika. Mafanikio 
yote muda mfupi hupoteza umuhimu wake. 


3. 



Imam Ahmad narrates in Kitab al-Zuhd (Makkah al-Mukarramah ed. p. 81) 
from Wahb ibn Munabbih that AUah opened the heavens for Hizqil (Eze- 
kiel) untU he saw the Throne, whereupon Hizqil said, “How perfect You are! 
How Mighty You are, Lord!” Allah said, “Truly, the heavens and the earth are 
too weak to contain Me, but the soft, humble heart ofmy believing servant can 
contain Me.” 






Binadamu kamili 


Binadamu kamili huwa katika hali ya kuangalia na kuuelewa 
uzuri wa kimungu, nidhamu kamili ya ulimwengu. Ulimwengu na 
matukio yanayotokea ndani yake humpa mafunzo yasiyohesabika. 
Huwa katika hali ufahamu halisi wa muumini mnyenyekevu 
ambaye anahisi uduni na udhaifu wake kuhusu kustahmili ufunuo 
wa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sababu kwamba, mara nyingi, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu hukubali swala na maombi ya binad- 
amu kamili, na hazikatai. Staha na usafi wake wa moyo huonesha 
kwamba anaepuka kuomba chochote kwa manufaa yake binafsi 
katika maombi yake; mbegu ya huruma huistawisha tabia yake na 
moyo wake huwajali viumbe wote. Anaufahamu kabisa ukweli 
kwamba ulimwengu unafanya kazi katika hali ya ukamilifu na 
kuzungukwa na hekima ya kimungu (hikmah). Udhibiti wa Mwe- 
nyezi Mungu katika ulimwengu ni jambo bora kwetu. 

Siku moja Sunbul Sinan Efendi aliwauliza wanafunzi wake, 
“Kama mngepewa haki ya kuutawala ulimwengu, mngefanya nini?” 
Kwa kuwauliza swali hilo lisilokuwa la kawaida wanafunzi wake 
watoa majibu yanayotofautiana. Mmoja akasema, “Mimi nisinge- 
muacha kafiri hata mmoja duniani!” Mwingine akasema, “Ninge- 
waondosha waovu wote duniani.” Baadhi walizungumzia kuwaad- 
hibu walevi. Mmoja wa wanafunzi alikaa kimya akisubiri, jambo 
lililomvutia Sheikh.”Ewe mwanangu, wewe ungefanya nini?” Alim- 
uuliza. 

Kwa unyenyekevu alijibu, “Ewe Sheikh wangu! Swali Hii ina 
maana kwamba - Mwenyezi Mungu anisamehe - kuna upungufu 
au kutokamilika katika kuvitawala viumbe. Nitathubutu vipi Mimi, 
pamoja na akili yangu yenye kikomo, kupendekeza njia nyingine 
yoyote zaidi ya ile inayofanya kazi sasa hivi? “ 

Baada ya kusikia jibu hili lenye hekima na busara, Sheikh 
akasema, “Suala sasa limetatuliwa, tumepata kitovu cha suala hilo.” 
Baada ya tukio hilo mwanafunzi huyu alikuja kujulikana kama 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Merkez Efendi. Hatimaye jina lake halisi, Musa Muslihiddin, 
likasahaulika, na leo hii ana julikana kwa jina la Merkez (“kitovu”). 

Kwa kuwa binadamu kamili anafahamu kabisa upendo wa 
Mwenyezi Mungu, majaribu hayana nafasi ya kukaa katika moyo 
wake. Kutokana na kuwa kitovu cha mvuto wa kiroho, moja kwa 
moja watu hujikuta wakimpenda na kumheshimu. Lakini, jambo 
hili halimfanyi binadamu kamili awe na jeuri au kujiona. Yeye 
daima humkumbuka Mwenyezi Mungu, hata kama yuko na watu, 
na hutii amri za Mwenyezi Mungu. Huweka umuhimu mkubwa 
kwenye maamrisho ya Mwenyezi Mungu (ta’dhim li amrillah)’ na 
huonesha huruma na upendo kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu 
(shafaqah li Khalqillah)’. Huwapenda viumbe wote lakini hahisi 
huruma kwa wakosaji na madhalimu. Lakini, mbali na hisia hii ya 
huruma pia huwasikitikia. Mali pekee ya kidunia anayotaka ni ile 
inayohitajiwa kuwahudumia maskini na wenye shida. 

Binadamu kamili hujitolea kutaka kumjua Mwenyezi Mungu 
na kufika Kwake, kwa mujibu wa maneno (postulate) yasemayo 
“mwanadamu ni siri Yangu Nami ni siri ya mwanadamu.” Binad- 
amu kamili sasa huwa ni mja asiyejali kuhusu shida na tabu za huu 
ulimwengu. 

Inaelezwa katika kisa kimoja kuwa Nabii Issa (a.s) alikutana na 
mtu ambaye mwili wake ulikuwa umefunikwa na madonda na 
muda wote alikuwa akitoka jasho. Pamoja na tabu zote hizi, mtu 
huyo alikuwa akiomba kwa kusema: 

“Mola wangu! Shukrani na sifa za milele ni zako kwa kuniokoa 
kutokana na mateso yaliyowapata watu wengi.” 

Ili kuujaribu ukomavu na ufahamu wake, Nabii Issa (a.s) alim- 
uuliza: “Ni mateso (agony) gani ambayo Mwenyezi Mungu ame- 
kuepusha nayo?” 

Mtu huyo akajibu: “Ewe roho wa Mwenyezi Mungu! Maradhi 





Binadamu kamili 


yenye mateso na tabu zaidi na kunyimwa na kuwa mjinga wa 
Ukweli. Himidi zote ni za Mwenyezi Mungu aliyenilinda na jambo 
hilo. Kwani nina hali ya raha na furaha kutokana na msamaha alio- 
nipa. Hakuna faida nyingine ya kidunia inayoweza kulingana 
nayo.” 

Binadamu kamili huutazama ulimwengu huu kwa nuru ya 
ukweli wa kwamba kila kitu kitaangamia. Atakuwa pamoja na 
Mola wake katika makazi ya maajabu. 

Lengo na madhumuni pekee ya binadamu kamili ni kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa namna hii, kwake chakula kitamu 
au kichungu kina ladha iliyo sawa. Vivyo hivyo, haoni tofauti yoy- 
ote kati ya kingi na kichache, cha moto na cha baridi, au mali na 
umaskini, kwake yeye vyote ni sawa. 

Binadamu kamili huonekana kama mgeni katika ulimwengu 
huu. Ukweli ni kwamba, ulimwengu wote hauna maana yoyote 
kwake bali ni mchezo unaochezwa katika sanduku kubwa la 
mchanga. Kwa hiyo, nafsi haiwezi kuyageukia matakwa yoyote 
kutoka kwa wanadamu wenzake au matakwa ya ulimwengu huu. 
Ni mtu wa wastani katika mambo yake yote. Huafuata njia iliyo 
bora katika kufanya ibada. 

Binadamu ana haki fulani anazotakiwa kumpa Mola wake, 
kama vile kumuabudu na kumshukuru. Mbali na haki hizo kuna 
haki za familia yake pamoja na haki zake yeye mwenyewe. Binad- 
amu kamili huweka uwiano katika kutekeleza majukumu hayo. 

Binadamu kamili ni mpole wa nafsi. Daima hutimiza ahadi 
zake na kamwe haendi kinyume na maneno yake. Hamuumizi mtu 
mwingine ili kupata baadhi ya maslahi binafsi. Ni muadilifu katika 
mwenendo wake wote kwa binadamu wenzake na kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 


Hata matendo ambayo yapo kinyume na maslahi yake mwe- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


nyewe hayampi dhiki. Kama mkosaji ni mtu ambaye alikuwa akim- 
saidia, binadamu kamili ataendelea kuamiliana na mtu huyu kwa 
wema. Kwa kuwa mwanadamu kamili huiga mwenendo wa Mwe- 
nyezi Mungu na kutaka tu radhi zake, matendo na tabia yake moja 
kwa moja itaendana na Qur’an Tukufu na Sunnah. 

Mwenyezi Mungu huendelea kuwaruzuku viumbe wote, hata 
wale wajinga wasiomtii. 

Khalifa wa kwanza, Abu Bakr (r.a), alikuwa akimpa sadaka 
mtu mmoja aitwaye Mistah bin Uthathah, lakini baadaye akagun- 
dua kwamba mtu huyo alishiriki katika kadhia kashfa (ifk) dhidi ya 
binti yake A’isha, mke wa Mtume (s.a.w). Hivyo Abu Bakr akaapa 
kutompa Mistah kitu tena. Familia ya Mistah ikawa haina hoi na 
yenye kukata tamaaa. Lakini, Mwenyezi Mungu Mtukufu, kutoka- 
na na ukarimu wake hata kwa wale wanaomuasi, akateremsha aya 
zifuatazo: 



“Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa wasiape 
kutowapa jamaa zao na masikini na walio hama kwa Njia 
ya Mwenyezi Mungu. Na wasamehe, na waachilie mbali. Je! 
Nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Na Mwe- 
nyezi Mungu ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu.” 
(Nur, 24:22) 







Binadamu kamili 




“Wala msifanye jina la Mwenyezi Mungu katika viapo vye6 
nu kuwa ni kisingizio cha kuacha kufanya wema na kucham- 
ngu na kupatanisha bainaya watu. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kusikia na Mwenye kujua.” (Baqara, 2:224) 

Baada ya kuteremka aya hii, Abu Bakr (r.a) akasema: “Hakika 
Mimi namuomba Mwenyezi Mungu anisamehe.” Kisha alilipwa 
fidia kwa kuvunja kiapo, na akaanza tena kutoa sadaka kwa mtu 
alimtuhumu kwa uongo mke wa Mtume (s.a.w) na mama wa Wau- 
mini, A’isha (r.a). Hii, pia, ni mfano bora zaidi, na ni la nadra 
kabisa katika sifa ya Abu Bakr na ukamilifu wake. 

Binadamu kamili hutoa sana sadaka kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu kwa wakati na mahali muafaka kiasi watu wanaweza 
kufikiri kwamba ni mfujaji. Kama si wakati na mahali muafaka, 
anatoa kidogo sana kiasi kwamba watu wanaweza kufikiria kwam- 
ba ni mtu bakhili na asiyetoa. Hata hivyo, yeye huishi tu kwa ajili 
ya ukweli. Katika aya zifuatazo za Qur’an Tukufu, Mwenyezi 
Mungu: 


ijj-fj j-iij (jjij —‘dij Aas>- ^^^i ii ^]j 

ijjjiS^ AjjjJ OiSjj Oijj^i ijjlS^ ^j-tLdi Oi 


“Na mpe aliye jamaa yako hakiyake, na masikini, na msafi- 
ri; wala usitumie ovyo kwa fujo. Hakika wabadhirifu ni 
ndugu wa Mashet’ani. Na Shet’ani ni mwenye kumkufuru 
Mola wake Mlezi.” (Isra \ 17:26-27). 

- 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


oi-'* .->0'' ojj* 

1-3 ■ - ;ll JS' 


“Wala usiufanye mkono wako kama ulio fungwa shingoni 
mwako, wala usiukunjue wote kabisa, utabaki ukilaumiwa 
muflisi.” (Isra, 17:29) 

‘Umar b. ‘Abd al-Aziz, ambaye aliielewa aya hii vizuri sana, 
alikuwa akiwapa masikini na yatima kutoka katika mali yake mwe- 
nyewe na mali ya familia yake kwa ridhaa yao. Akawa mfano wa 
kuigwa kwa raia wake. Kwa kuwa matajiri katika utawala wake 
walifuata mfano wake, hakuna maskini aliyebakia katika zama 
zake ambaye alikuwa na sifa ya kupewa Zaka. Yeye pia alitoa mfano 
dhidi ya ubadhirifu na kuishi katika hema badala ya kasri. 

Binadamu kamili daima huidhibiti nafsi yake. Haziangalii 
kasoro na upungufu wa watu wengine. Hazichunguzi ya siri za 
wengine na wala hawazitangazi. Binadamu kamili huiga sifa ya 
Mwenyezi Mungu ya Sattar al-’uyub (Mwenye kusitiri makosa). 

Kwa kuishi maisha ya kutosheka bila kuhangaikia sana raha za 
muda mfupi za dunia hii, binadamu kamili hupata nafasi ya hali ya 
juu ambayo kila mtu huihusudu. Hata ulimwengu uliamriwa kum- 
tii. Hadith moja inasema: 

Mtu anayejali zaidi Akhera, Mwenyezi Mungu atamfanya 
kuwa tajiri wa moyo, kuyapa matendo yake utaratibu na 
nguvu na ulimwengu utakuja kwake ukiwa umesalim amri. 
Lakini mtu anayejali zaidi kuhusu dunia hii, Mwenyezi 
Mungu atauweka umaskini wake mbele ya macho yake na 
kumfanya naye maskini. Atapata tu kile alichokadiriwa 
katika dunia hii. (Tirmidhi) 

Binadamu kamili amepewa daraja ya juu ya tabia na maadili 





Binadamu kamili 


kiasi kwamba hamkasirikii au kumhuzunikia yeyote isipokuwa 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anaitekeleza maana ya maneno ya 
Mwenyezi Mungu yasemayo: 



“Ambao hutoa wanapo kuwa na wasaa na wanapo kuwa na 
dhiki, na wanajizuia ghadhabu, na wasamehevu kwa watu; 
na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema.” (Al 
Imran, 3:134 

Ja’far al-Sadiq, akitekeleza maana ya aya hii, alimsamehe mtu- 
mishi wake aliyemwagia chakula kwenye nguo zake, na akaamili- 
ana naye kwa wema. Al-Hasan al-Basri alikuwa wakiwasamehe 
wale wanaomsengenya, na alikuwa akiwaelimisha kwa kuwatumia 
zawadi. 

Binadamu kamili daima huwa katika hali ya kutenda wema na 
kufanya ibada. Pumzi zake humtukuza Mwenyezi Mungu (tasbih). 
Maneno yake hueneza lulu za hekima. Macho yake ni chemchemi 
ya taaluma (fayd) na upendo (mahabba). Huwafanya watu kum- 
kumbuka Mwenyezi Mungu kwa uwepo wake. Wale wanaohudhu- 
ria vikao vyake vya kirafiki huishi katika hali ya unyoofu kwa raha 
na furaha wanayoipata kwa sababu mazungumzo yake hujaa fura- 
ha. Huzifikisha zawadi nyingi za kiroho kulingana na uwezo wa 
watazamaji wake. Yeye ni mkalimani wa ukweli kwa wale wenye 
hamu ya kupokea siri za Kimungu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu humpenda mtu ambaye amefikia 
huu mwenendo na kuwaleta watu wengine kwenye upendo wake 
pia. Kwa upande mwingine, mtu huyu huwaongoza wanaotafuta 
njia ya Mwenyezi Mungu kwa neema na usafi wa moyo. Hujitoa 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

dhabihu ili kuwaokoa watu walio karibu naye kutoka kwenye giza 
lenye kutisha la nafsi kwenda kwenye nuru ya mbinguni. 

Mtume (s.a.w), aliyepata tabu na mateso makubwa katika kazi 
hii, anasema hivi: “Wale wenye kuvumilia majaribu kali ni Manabii, 
kisha wale wenye kufanana nao zaidi” (Tirmidhi). 

Binadamu kamili ni hazina ya siri za Mwenyezi Mungu. Wale 
tu wenye kuzizoea siri za Kimungu watakuwa na uwezo wa kufa- 
hamu ukamilifu wake, kwani binadamu kamili kwa nje hatofau- 
tiani na watu wengine. Lakini, yeye ni mtu ambaye nafsi yake 
imekamilishwa na Mwenyezi Mungu. Anawakilisha siri ya ahsani 
taqwim (mfano bora zaidi). Yeye ni mgodi wa nuru, almasi zinato- 
kana na minyororo ya watu wema tokea zama za Mtume mpaka 
leo. Amejaaliwa urithi wa Khidr aliyekuwa na elimu ya Kimungu 
(ladunni). Roho ya mtu ukamilifu haitooza atakapozikwa chini ya 
ardhi; matunda ya roho yake yataendelea kuishi milele. Watu watu- 
kufu kama vile Shah-i Naqshband, al Ghazali, Mawlana Rumi na 
Adabali mapaka leo wanaendeleza huduma waliyoianza katika 
dunia hii. Wanaendelea kuishi kati yetu na wataendelea kuishi 
baada ya kufa kwetu. 

Kupata daraja ya kukutana na Mwenyezi Mungu ni vigumu 
kutokea kwa kutumia nguvu au mtaji wa umaarufu; bali ni matokeo 
ya maisha ya kiroho. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Mtukufu 
alimpa binadamu kamili furaha ya ulimwengu huu na wa baadaye 
kwa kumlinda na hofu na huzuni hapa duniani na huko baadaye. 
Anasema: 


^Y dJi Oi ^i 

“Jueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na 
khofu wala hawatahuzunika.” (Yunus, 10:62) 

Katika historia ya heshima na utu wa mwanadamu daima 





Binadamu kamili 


kumekuwepo na watu kamili. Ni muongozo wao uliosababisha 
wale walioifungua dunia kushikilia madaraka. Kwa hali hii, karne 
tatu za mwanzo za dola ya Othmaniya imejaa binadamu kamili 
kama Shaykh Adabali na wengine wanaotokana na nyororo hii 
yenye heri. Waliyajaza mazingira yao kwa uongofu na baraka tele. 
Waliiongoza jamii yao kwa ulimwengu wa kiroho. Moja ya mifano 
bora ya Masultani wa Kiothmaniya ni Sultani Yavuz Selim. Licha 
ya kuwa na kiongozi mwenye nguvu, alipendelea kutumikia Uisl- 
amu na mawalii wa Mwenyezi Mungu kuliko kuwa mfalme. Alil- 
ieleza hii katika shairi moja akisema: 

Kuwa mtawala wa dunia ni mapambano yasiyokuwa na 
maana, 

Kuwa mtumishi wa walii (rafiki wa Mwenyezi Mungu) ni 
bora kuliko mambo yote. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie sisi maskini na 
dhaifu bidii na hima hiyo ya upendo aliyomjaalia Sultan Yavuz. 
Tunamkumbuka kwa dua na kuomba rehma ya Mwenyezi Mungu 
iwe juu ajili ya binadamu kamili na walii mkubwa, Sultan al-Arifin, 
Mahmud Sami Ramazanoglu (roho yake itukuzwe), ambaye alitu- 
patia sisi faida kubwa kupitia wema wake wa kiroho. Pia tunamuom- 
ba Mwenyezi Mungu ampe afya na miaka mingi ya uongofu mrithi 
wa walii huyu mkubwa, Musa Topbash Efendi.'‘ 


4. Ustadh Musa Topba^ Efendi was ill when these pages were written and he 
passed away in 1999. 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


3. 

Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu 


I stiqamah (kusimama imara) kilugha humaanisha “juhudi 
endelevu na kusonga mbele bila woga katika kulielekea 
lengo.” Katika istalahi za ki-Sufi istilahi inaendana na 
“uwezo wa kulinda utukufu na usafi wa asili yetu (hali tuliyoumbi- 
wa) bila kuiharibu na kuiangamiza.” 

Kutokana na kuyalinda maisha ya kiroho ya moyo, nafsi 
hupata adab (tabia nzuri) kwa maana hukurubia zaidi kwenye hali 
ya kiroho ili kufikia kwenye akhlaq Muhammadiyyah (tabia ya 
Muhammad, juu yake baraka na amani). Siri huanza kuwa wazi; 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ndiye huwa lengo kuu; maa siwa au 
kitu kingine chochote badala ya Mwenyezi Mungu hupoteza 
umuhimu wake, na muumini huingia katika hali ambapo anaweza 
kufika mbele za Mungu. 

Ili kusisitiza jinsi ilivyo vigumu kufikia hali hii, Mtume (s.a.w) 
- hata kama yeye ni Idlele cha uumbaji, na rehma kwa viumbe wote, 
na ni mfano bora wa ukamilifu wa maadili -aliamriwa na Mwe- 
nyezi Mungu kwa kuambiwa “Basi, simama sawa sawa kama ulivyo 
amrishwa” (Hud, 11:112) 



Hakika jukumu hili kubwa ambalo Mtume (s.a.w) alitumwa na 
mwenyezi Mungu lilikuwa zito sana kiasi cha kumfanya aseme: 
“Sura ya Hud imenizeesha.” Maswahaba wakamuuliza, “Ewe 
Mtume wa Mwenyezi Mungu! Je, ni visa vya manabii ndivyo vili- 
vyokuzeesha? “ Mtume (s.a.w) akajibu: “Ni aya isemayo, “Basi, 
simama sawa sawa kama ulivyo amrishwa” (Hud, 11:112). Baada 
ya kuteremka aya hii, ulionekana weupe katika nywele za Mtume 





Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu - 

wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) ambazo hapo awali zilikuwa zenye 
weusi safi bila weupe hata kidogo. Wachambuzi wanaielezea aya hii 
katika namna ifuatayo: 

Ewe Nabii! Lazima uwe mfano wa unyofu kwa kuwa na 
mwenendo wa maadili na misingi ya Qur’an Tukufu ili 
kwamba pasiwepo na shaka yoyote juu yako! Usiyajali 
maneno ya wanafiki na washirikina, muachie Mwenyezi 
Mungu! Kuwa mnyoofu katika kazi yako binafsi na ya 
umma kama ulivyoamrishwa, na wala usipotoke kutoka 
katika njia iliyo sawa! Hata kukiwa na ugumu wa namna 
gani katika kuendelea kuwa katika njia iliyonyooka, wala 
usikwazwe na na kizuizi chochote katika kutekeleza amri 
hii! Mola wako ndiye msaidizi wako. 

Katika suala hili Abdullah b. Abbas anasema, “Hakuna amri 
nyingine iliyokuwa nzito zaidi kwa Mtume (s.a.w) kama aya hii 
katika Qur’an Tukufu.” 

Kwa upande mwingine, aya hii inamwambia Mtukufu Mtume 
(s.a.w) kwa niaba ya Waislamu wote. Hivyo basi, kilichomzeesha 
Mtume (s.a.w) ni wasiwasi wake mkubwa aliokuwa nao kuhusu 
umma wake kwa kuwa amri hii inawahusu wote. Kwa maana 
unyoofu wake Mtume (s.a.w) umethibitishwa na aya ifuatayo: 


“Hakika wewe ni miongoni mwa walio tumwa, (uko) juu ya 
Njia Iliyo Nyooka.” (Yasin, 36:3-4) 

Basi, hakuna njia nyingine yoyote ya kufika kwa Mwenyezi 
Mungu isipokuwa njia iliyonyooka, na hakuna amri nyingine yoy- 
ote ngumu zaidi kuliko kubaki kwenye njia iliyonyooka. Daraja ya 
juu kabisa katika twariqa ya Sufi ni kuhakikisha kwamba mtu ana- 
fuata njia iliyonyooka katika kila jambo. Ni kwa sababu ya ugumu 

- 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


huu kwamba amri hii imewekwa katika sura inayosomwa mara 
kwa mara, Surah Fatihah katika mfumo wa maombi. Maombi yas- 
emayo “Tuongoze njia iliyonyooka “ (Fatihah, 1:06) yanayokariri- 
wa na Waislamu mara kadhaa kila siku yanaonesha jinsi gani ilivyo 
ngumu kubaki kwenye njia iliyonyooka. 

Njia iliyonyooka imeelezwa katika Qur’an Tukufu kama njia ya 
Mwenyezi Mungu, njia sahihi, kitabu cha Mwenyezi Mungu, imani 
na masuala yanayohusu imani, Uislamu na Shari’ah, njia ya Mtume 
Muhammad (s.a.w) na maswahaba wake, katika njia ya watu wema 
na mashahidi, njia ya furaha katika dunia hii na Akhera, njia ya 
peponi, nk. 

Hivyo njia iliyonyooka ni njia ya watu wateule waliobarikiwa 
na Mwenyezi Mungu. Watu hawa, kwanza ni Mitume na Manabii, 
kisha wakweli, mashahidi na watu wema. Wale Wote wanaowa- 
fuata nao pia ni watu wa njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni njia 
inayompeleka muumini kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anasema: “Njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake 
Yeye tu viliomo mbinguni na katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote 
yanarudi kwa Mwenyezi Mungu.” (Shura, 42: 53) 

Kuwa kwenye njia iliyonyooka inawezekana tu kwa kumuabu- 
du na kumtumikia Mwenyezi Mungu: 

“ Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu Mlezi na ni Mola 
wenu Mlezi. Basi muabudni Yeye. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka.” (A1 
‘Imran, 3:51) 

“ Na mwenye kushikamana na Mwenyezi Mungu basi huyo 
ameongozwa kwenye Njia Iliyo Nyooka.” (Al’ Imran, 3:101). 

Njia iliyonyooka imeelezwa katika Surah An’am kwa namna 
ifuatayo: 

“Sema: Njooni nikusomeeni aliyokuharimishieni Mola wenu 
Mlezi. Nayo ni kuwa, msimshirikishe Yeye na chochote. Na 





Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu - 

wazazi wenu wafanyieni wema. Wala msiwauwe watoto 
wenu kwa sababu ya umasikini. Sisi tunakuruzukuni nyinyi 
na wao. Wala msikaribie mambo machafu, yanayo onekana, 
na yanayofichikana. Wala msiuwe nafsi ambayo Mwenyezi 
Mungu ameharimisha kuiuwa, ila ikiwa kwa haki. Hayo 
amekuusieni ili myatie akilini. Wala msiyakaribie mali ya 
yatima ila kwa njia ya wema kabisa, mpaka afikilie utu- 
uzima. Na timizeni vipimo na mizani kwa uadilifu. Sisi 
hatumkalifishi mtu ila kwa kadiri ya uwezo wake. Na mse- 
mapo semeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa. Na ahadi ya 
Mwenyezi Mungu itekelezeni. Hayo amekuusieni ili mpate 
kukumbuka. Na kwa hakika hii ndiyo Njia yangu Iliyon- 
yooka. Basi ifuateni, wala msifuate njia nyingine, zikakuten- 
geni na Njiayake. Haya amekuusieni ili mpate uchamungu.” 
(An’am, 6:151-153) 

Mtu hawezi kupata njia iliyonyooka kikamilifu mpaka am- 
pende Mwenyezi Mungu (mahabbatullah) zaidi ya chochote kile. 
Ili kufikia daraja hii, mtu anatakiwa kumjua Mwenyezi Mungu 
kama anavyostahili kujulikana. Hivyo tunaweza kusema kuwa njia 
iliyonyooka ni Ma’rifatullah (kumjua Mwenyezi Mungu). Kwa 
sababu mtu anayefikia elimu hii na akayapanga maisha yake kulin- 
gana na maarifa hayo, huepukana na maovu ya maumbile yake na 
huokoka dhidi ya hila za Shetani. Moyo wa mtu unapofikia hatua 
hii hupata thawabu na baraka za kiroho. Mtu huyo hulifungua diri- 
sha kuelekea kwenye ulimwengu wa kiroho, na ulimwengu hugeu- 
ka kuwa katika kitabu kikubwa kilichojaa hekima. 

Abu Sa’id al-Kharraz, mmoja wa watu wa ma’rifah, alimuona 
Shetani katika ndoto na akajaribu kumpiga kwa fimbo yake. Iblisi 
akasema, “Ewe Abu Said! Mimi siogopi fimbo yako, kwani fimbo 
hii ni kitu chenye kuonekana. Ninachoogopa ni mwanga wenye 
kung’aa wa jua la ufahamu wa kiroho unaochomoza kutoka katika 
mbinguni ya moyo wa ‘arif (mjuzi) na kuvichoma na kuviharibu 
vyote vyenye kuwa maa Siwal’ 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Kwenye twariqa ya Sufi, jitihada za murid (mwanafunzi) zisi- 
zokuwa na unyoofu (yaani kufuata njia iliyonyooka) huwa ni bure. 
Juhudi zake hazimpi faida hata kidogo. Hii ndiyo maana kwamba 
kusimama sawa sawa katika njia ya Mwenyezi Mungu huchukuliwa 
kama muujiza mkubwa. Kulingana na ufafanuzi mwingine, “njia 
iliyonyooka” ina maana ya kudumisha uwastani na kiasi katika 
matendo yote bila kupitiliza (kama kutoa kupita kiwango au kutoa 
kidogo sana), na kudumu katika njia iliyonyooka, kutii amri za 
Mungu kama zilivyotolewa. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) anawaamrisha waumini 
kutenda kwa kiasi. leleweke kuwa Mtume (s.a.w) aliishi maisha 
yake yote kulingana na kanuni hii, na ndani ya mipaka ya binad- 
amu ili kuwa mfano kwa wengine. maisha yake ni mfano bora wa 
kumuabudu Mwenyezi Mungu, kuheshimu haki za familia na 
mahusiano mengine yote ya kijamii. Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) ameyapa matendo yote haya nafasi yake inayostahili na 
kuwasilisha utaratibu wake kwa umma wake. Kujitenga na 
mafundisho ya Mtume (s.a.w) na kupuuza baadhi ya matendo 
huku ukifuata sana matendo mengine ni jambo lisilokubalika. 
Lazima tuyapange maisha yetu kulingana na kanuni inayotolewa 
na Mtume (s.a.w), sio kulingana na tamaaa zetu duni. 

Sufi mkubwa ‘Abd al-Khaliq Ghujduwani alielezea nukta hii 
kwa uwazi kabisa. Siku moja aliulizwa, “Je, tufanye kile inachoki- 
taka nafsi zetu au tufanye isichokitaka?” Sheikh akajibu, “Ni vigu- 
mu sana kutofautisha kati ya vitu hivyo viwili. Nafs kawaida 
huwadanganya watu kama matakwa hayo yanatoka kwa Mwenyezi 
Mungu au au kwa shetani. Kwa sababu hiyo, inatosha kufuata maa- 
gizo ya Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Hii ndiyo 
imani ya kweli.” 

Mwenyezi Mungu anasema: 

“Sema: Hii ndiyo Njia yangu - ninalingania kwa Mwenyezi 





Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu 


Mungu kwa kujua - mimi na wanao nifuata. Na ametakasika Mwe- 
nyezi Mungu! Wala mimi si katika washirikina!” (Yusuf, 12:108). 

Katika zama mbalimbali za ujahiliya ambazo binadamu amepi- 
tia, wakati watu wakiwa watumwa wa nguvu za kimaada na tamaaa 
za nafsi, baadhi ya watu wema, kwa namna ya kipekee, walipewa 
jukumu la unabii. Watu hawa watukufu ambao walikuwa mfano wa 
kuigwa kwa jamii zao walipewa majukumu matatu: 1) Kusoma aya 
za Mwenyezi Mungu na kuzitangaza, 2) Kufundisha kitabu na 
hekima, 3) Kutakasa maumbile yao, yaani kuwapa watu mwongozo 
sahihi (istiqamah). 

Kuanzia Adam (a.s.) nyororo hii takatifu ya unabii ilifikia uko- 
mavu wake kamili kwa ujio wa Mtume Muhammad (s.a.w). Njia 
iliyonyooka au istiqamah ni mkusanyiko wa ‘amal salihah, yaani 
matendo mema. 

Ili tendo fulani lihesabiwe kuwa ni amal Saleh, basi kuna 
masharti mawili: 


1. Tadhim li-amrillah au kwa kufuata amri za Mwenyezi Mun: 
gu kikamilifu na kwa unyenyekevu 

2. Shafaqat li-Khalqillah au kuwapenda, kuonesha huruma na 
kuwa mkarimu kwa viumbe kwa ajili ya Muumba wao. 


Kwa maneno mengine, unyofu ni kumpenda Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu na kupokea sehemu ya utu wake wa kuigwa na 
maadili yake mema, na kuishi kwa mujibu wa mwongozo wa 
kiroho wa Qur’an Tukufu na Sunnah, kukaa mbali na starehe za 
kidunia, na kwa kufikia siri za ibada, utumwa na maarifa. Ili mja 
aweze kuutambua ukweli na unyoofu ni muhimu kwake kuud- 
hibiti ulimwengu wake wa ndani. Kutofanya amali fulani kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu humaanisha unafiki, ambao moja kwa moja 
huzishusha chini kabisa amali hizo na kukosa maana yoyote mbele 
ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sababu kwamba amali zinatakiwa 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


kufanywa na kutekelezwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. 
Hata ‘Umar b. al-Khattab (r.a) alikuwa na wasiwasi juu ya kuu- 
tunza usafi wa moyo na unyofu katika maisha yake. Baada ya kuin- 
gia madarakani alisema: 

“Enyi watu! Iwapo nitapotoka kutoka kwenye njia ya Mwe- 
nyezi Mungu au kuelekea kutenda makosa mtafanya nini? 
Bedui mmoja akasimama na kusema: 

“Ewe Khalifa! Usiwe na wasiwasi, kama utaelekea kutenda ma- 
kosa tutakunyoosha kwa panga zetu” Khalifa ‘Umar, ahfurahishwa 
na majibu hayo na kumshukuru Mwenyezi Mungu akisema: 

“Sifa zote njema ni Zako ewe Mola wangu! Umenibariki umma 
utakaonirejesha kwenye njia iliyonyooka pale nitakapopotoka!” 

Hudhayfa (r.a) ndiye pekee aliyepata bahati ya kuambiwa na 
Mtume (s.a.w) majina ya wale ambao walikuwa ni ishara ya unafi- 
ki katika nyoyo zao kwa ajili ya usalama wa umma wa Kiislamu. 
‘Umar alisikia hayo, na siku moja alimuuliza Hudhayfa: 
“Ewe Hudhayfa! Kwa ajhi ya Mwenyezi Mungu, niambie, kuna 
dalili yoyote ya unafiki ndani yangu? “ 

Hudhayfa akajibu akisema: 

“Ewe Khalifa! Naweza kukuthibitishia wewe tu kuwa huna 
dalili yoyote ya unafiki!” 

Al-Hasan al-Basri alimwambia mwanafunzi wake, ambaye 
alikuwa mwalimu wa Hadith: 

“Ewe Tawus! Kama wajiona fahari kufundisha Hadith, acha 
kufundisha hii nidhamu!” 

Al-Ghazali, wakati akifundisha wanafunzi mia tatu, alikuwa 
na wasiwasi juu ya nafsi yake mwenyewe: 



ninawafundisha wanafunzi hawa kwa kutaka radhi za 





Kusimama imara katika njia ya Mwenyezi Mungu - 

Mwenyezi Mungu, au mimi niko katika hatari ya kufisidiwa na 
mapenzi ya umaarufu?” 

Baada ya hapo al-Ghazali aliitoa mali yake, akaacha kufundi- 
sha na akaamua kuishi katika faragha. Hivyo, hali ya kiroho ya 
Mtume ilijitokeza kwake na kupata urahisi na ulaini wa moyo. 
Hatimaye, alibadilika moja kwa moja na kuwa Ghazali wa tofauti 
kabisa. Hapo akaanza tena kufundisha. 

Sultani Yavuz Selim wakati akirudi katika kampeni yake Misri 
aligundua kwamba watu katika mji wa Istanbul walikuwa wanam- 
subiri kwa msisimko mkubwa. Kwa sababu ya hili, ingawa alikuwa 
karibu sana na mji, aliweka kambi ya jeshi lake chini ya mlima 
Gamlica na hakuingia Istanbul. Alikuwa na wasiwasi kwamba 
atashindwa na nafsi yake, akamwambia mtumishi wake Hasan 
Gan: 

“Tusubiri mpaka giza liingie wakati kila mtu atakuwa ame- 
kwenda nyumbani, nasi ndo tuingie mjini Istanbul. Usiruhusu 
pongezi na makofi ya watu, na kiburi cha ushindi vituangushe!” 
Hatimaye akaingia mjini kwa siri, kuepuka makofi na sifa za watu. 
Mifano yote hii inatufundisha kwamba tunapaswa kusimama 
imara kwenye njia iliyonyooka katika hali yoyote ile, na kwamba 
tunapaswa kuzitakasa nyoyo zetu kutokana na kila aina ya uchafu. 
Moyo ni mahali ambapo ishara za Mwenyezi Mungu hupata kuon- 
ekana. Thamani ya ibada inategemea usafi wa moyo. Qur’an 
Tukufu inasema: “Siku ambayo kwamba mali hayato faa kitu wala 
wana. Isipo kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi.” 
(Shu’ara ‘, 26:88-89). 

Kadhalika Mtume (s.a.w) anasema, “Hakika Mwenyezi Mungu 
haangalii sura zenu na mali zenu, bali anaangalia nyoyo zenu na 
matendo yenu” (Sahih Muslim). 

Ninamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie uwezo na utashi wa 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


kuwa na masimamo imara kwenye njia iliyonyooka. 
Amin! 







4. 

Kuwa pamoja na wema na wakweli 


Hapo zamani kulikuwa na mtu mwenye kughafilika aliyekuwa 
akiwachukia mawalii wa Mwenyezi Mungu. Siku moja alipita 
karihu na makazi ya sheikh wa kiderweshi na kujiuliza kuwa kuli- 
kuwa na nini ndani. Aliingia ndani na kuwaona maderweshi 
wakiwa wamekusanyika, kusikiliza suhhah au mazungumzo. Mtu 
huyo mwenye kughafilika aliwatweza na akaenda zake. 

Usiku huo aliona ndoto ya kutisha. Ilikuwa ni Siku ya Malipo 
ya Mwisho na mashetani walikuwa wakimpeleka motoni. Wakati 
huo Sheikh kutoka katika yale makazi alitokea na kuwaambia 
mashetani: 

“Muacheni, jana alionekana katika mkusanyiko wetu.” 

Wakajibu: 

“Lakini yeye ni mtu mwenye kughafilika na anastahili moto!” 
Hapo mtu yule akaamka usingizini. Jambo la kwanza alilolifanya 
asubuhi ilikuwa ni kwenda kwenye makazi yale na kujiunga na 
umkusanyiko ule wa busara. 

Kwa mujibu wa Hadith moja iliyosimuliwa na Anas b. Malik 
(r.a), kuna makundi ya Malaika wanaozunguka ardhini kutafuta 
mikusanyiko dhikr. Wanapolipata huuzunguka mkusanyiko huo 
na kusema: 

“Ewe Mola wetu! Waja wako hawa wanasoma kitabu chako, 
wanazitaja sifa za Mtume wako na kukuomba mahitaji yao ya 
dunia hii na ya Akhera. 




Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Mwenyezi Mungu Mtukufu husema: 

“Shuhudieni kuwa nimewasamehe wote.” 

Nao husema: 

“Mola wetu! Fulani alikuwa katika mkutano huu kwa makosa.” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu hujibu: 

“Wao (waja wema na wakweli) ni kundi amabalo watu walio 
pamoja nao hawataonekana kama waasi.” 

Habari njema katika riwaya iliyotajwa hapo juu inawahamasi- 
sha Waislamu kuwa pamoja na watu wema na wakweli. Katika 
twariqa ya Sufi, ni muhimu kuwa pamoja na watu wema na wak- 
weli ili kufaidika na hali zao za kiroho na kuulinda moyo dhidi ya 
maa Siwa. Tofauti na viungo vingine vya mwili, moyo hufanya kazi 
bila hiari huelekea kwa urahisi kwenye mkondo wa kuyabadilisha 
mazingira yake. 

Moyo huathirika kirahisi na rangi na tabia ya mazingira yake. 
Ushawishi wa mazingira unaweza kuwa ama chanya au hasi. Moyo 
usipopata malezi sahihi na kupata kiwango fulani cha kudhibiti, 
huwa katika hatari kubwa. Kudhibiti upendo na chuki kuna athari 
kubwa inayoamua hatima ya kushuka au kupanda kiroho. 

Katika safari ya kuelekea kwenye ukamilifu wa kiroho, ni 
muhimu sana kupenda kile kinachostahili kupendwa na kuki- 
chukia kile kinachostahili kuchukiwa. 



Umuhimu wa kuwa pamoja na waja wema na wakweli wa 
Mwenyezi Mungu na kuishi katika mzunguko wao wa ushawishi ni 
jambo linalohimizwa sana kwa maendeleo ya kiroho. Hata hivyo, 
kiwango cha faida kinategemea kiwango cha upendo wako kwa 
wale unaowapenda. Vinginevyo, kuwa tu pamoja nao huleta 
matokeo madogo licha ya kuwepo kwa baadhi ya faida. 





Kuwa pamoja na wema na wakweli 


Ni vyema ijulikane kuwa neno Sahabi (swahaba wa Mtume 
Muhammad, s.a.wi) na neno suhbah (kuwa pamoja) yanatokana 
na mzizi mmoja katika lugha ya Kiarabu. Kwa kweli, maswahaba ni 
wale waliofaidika zaidi kutokana na suhbah yao na Mtume kwa 
upendo wao mwingi na heshima yao kubwa waliyokuwa nao 
kwake. Ili kuelewa jinsi walivyopanda juu sana katika ulimwengu 
wa kiroho tunatakiwa kuangalia jinsi walivyomheshimu Mtume 
(s.a.w). Sahabi mmoja anaeleza: “Tulikuwa tukisikiliza mazung- 
umzo ya Mtume (s.a.w) kwa umakini mkubwa kana kwamba kuna 
ndege juu ya vichwa vyetu tuliowahofia wasiruke.” 

Mtume (s.a.w) alizinywesha nyoyo zenye kiu za maswahaba 
mvua za hekima na huruma. Kutokana na kuwa pamoja na Mtume, 
mbegu za hekima na elimu zilistawi kutoka kwenye udongo wa 
nyoyo zao. Mwango wa upendo na hali ya kiroho ya Mtume katika 
nyoyo zao ulizalisha shakhsia zao mpya za mfano. Watu wa zama 
za Jahiliyyah (zama za kabla ya Uislamu), waliokuwa wakiwazika 
mabinti zao wakiwa hai na kufanya kila aina nyingine za vitendo 
vya ukatili, walitoweka. Katika miili hiyo hiyo, kilio, upole, kuji- 
tolea na tabia muhimu ziliundika. 

Waliyapeleka maisha ya kielelezo ya Mtume (s.a.w) kila mah- 
ali walipokwenda. Simulizi zitokanazo na masiha yao yaliyojaa 
mambo mema daima zitawaonesha binadamu njia iliyonyooka. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anawasifu maswahaba kwa maneno 
yafuatayo: 


jijii *** ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ii OjJj^i Oj-^i-^ij 

ji-^'^i i ls j ^i j-^ij j ^ ^jji 

j- .i^«ii jj-^i o-JJ-i i-iji 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


“Na wale walio tangulia, wa kwanza, katika Wahajiri na 
Ansari, na walio wafuata kwa wema, Mwenyezi Mungu 
ameridhika nao, na wao wameridhika naye; na amewaan- 
dalia Bustani zipitazo mito katiyake, wadumu humo milele. 
Huko ndiko kufuzu kukubwa.” (Tawba, 9: 100) 

khutba na Suhba (mazungumzo na mikutano) ya waumini wa 
huakisi uzuri wake kutokana na uzuri wa suhba za Mtume (s.a.w). 
Ni nuru ya Mtume (s.a.w) ndiyo yanayojitokeza katika maneno ya 
wasomi na mawalii wa Mwenyezi Mungu. Waislamu wanapaswa 
kuwa na ufahamu wa umuhimu wa mikusanyiko hiyo, kwa sababu 
mikusanyiko hiyo ni kama bustani za pepo ambapo kuna macho, 
na nyoyo zinazolia kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa 
kuhudhuria daira hizo na kujaribu kuwa pamoja na watu wema 
{salih) na waumini wa kweli (sadicf). Hii ndiyo njia pekee inay- 
oweza kuendeleza ustawi wetu wa kiroho na kuzipamba nyoyo zetu 
kwa sifa bora. 

Muumini anayetaka kuyalinda maendeleo yake ya kiroho dhi 
di ya athari hasi basi anatakiwa kuepuka kuandamana na watenda 
dhambi na walioghafilika. Upepo unapovuma kwenye mzoga au 
jalala hutawanya harufu yake mbaya kila mahali unapovuma. 
Kuhusu jambo hili, Sheikh ‘Ubaydullah Ahrar anawaonya wafuasi 
wake, “Kuandamana na watenda dhambi huleta wasiwasi, ukiwa na 
ukosefu wa utulivu wa moyo.” 

Siku moja Abu Yazid al-Bistami alihisi unyonge ndani ya 
moyo wake. Hakuweza kuyatuliza mawazo yake akawauliza wen- 
zake waliokuwa katika daira yake: “Je, kuna mtu yeyote katika 
mkusanyiko wetu ambaye ni mgeni (mtenda dhambi)?” Marafrki 
zake wakatazama mahali kote lakini hawakuweza kumpata mtu 
yeyote aliyekuwa mgeni kwao. 

Abu Yazid akasisitiza: “Angalieni kwa makini! Angalieni seh- 
emu zilipowekwa fimbo. Kuna dalili ya mtenda dhambi katika 
mkutano huu. Vinginevyo, nitakosa urahisi na furaha.” 





Kuwa pamoja na wema na wakweli 


Walitafuta tena na kuiona fimbo ya mtenda dhambi. Wakaitu- 
pa nje. Hapo Abu Yazid akapata amani katika akili yake na uwezo 
wake wa kiroho ukarejea. 

Katika tukio lingine, ‘Ubaydullah Ahrar alimwambia mmoja 
wa wafuasi wake wa karibu: “Nahisi kuna kitu kibaya pamoja nawe. 

Nadhani umevaa nguo ya mgeni.” Rafiki yake akasema kwa 
mshangao: “Bila shaka nimeivaa,” basi aliibadilisha nguo yake na 
kurudi. 

Mfano wa tofauti na huu unaweza kupatikana katika kisa cha 
Nabii Yusufu na baba yake Yaqub (a.s). Mzee Yaaqub alimpenda 
mwanawe zaidi kuliko watoto wake wengine, kwa sababu aliziona 
sifa na tabia zake mwenyewe kwa Yusufu (a.s). Upendo wake kwa 
Yusufu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba pindi kanzu ya Yusufu 
ilipotumwa kwake hakuna mtu mwingine aliyeweza kuhisi harufu 
yake isipokuwa yeye. 

Ikiwa hali ya kiroho ya mawalii wa Mwenyezi Mungu inapenya 
hata kwenye maumbile ya vitu vya kimaada, ni kiasi gani ilivyo 
muhimu zaidi kuutunza moyo, ambao bila shaka ni nyeti zaidi 
kuliko vitu vya kimaada? Kiongozi mkubwa wa twariqa ya Sufi 
anasema: 

Hata viumbe visivyokuwa na uhai huathirika na matendo 
na maadili ya watu. Kuswali katika eneo ambapo kila aina 
ya dhambi hutendwa ni tofauti sana na kuswali katika eneo 
ambapo matendo mema hufanywa. Kwa sababu hiyo, tha- 
wabu ya swala inayotekelezwa katika Ka’ba ni kubwa kuliko 
swala inayotekelezwa mahali popote pale. 

Mfano mwingine unatoka katika maisha ya Mtume (s.a.w). 
Siku moja alipokuwa akipita katika bonde la Muhassir, ambayo ni 
sehemu ya kati ya Arafat na Muzdalifah, alianza kuongeza kasi ya 
kutembea. Maswahaba wakamuuliza, “ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, kwa nini umeongeza kasi ghafla?” Yeye akamjibu: ”Mwe- 





- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

nyezi Mungu Mtukufu alimuangamiza Abrahah jeuri na jeshi lake 
katika eneo hili.” 

Wakati mwingine, Mtume (s.a.w) alikuwa anarudi kutoka 
katika safari ya kijeshi ya Tabuk. Maswahaba walikuwa wamechoka 
sana, hivyo walitaka kupumzika. Walisimama katika enao ambalo 
watu wa Thamud waliishi. Mtume (s.a.w) akasema, “ Hapa ni 
mahali ambapo Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwaangamiza watu 
wa Thamud. Msichukue maji yoyote kutoka katika eneo hili ili 
kwamba maangamizi yao yasiwaathiri” Wakasema: “Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu! Tumeshakanda unga na maji yake, na pia 
tumeshavijaza viriba vyetu na maji yake.” Hapo, Mtume akawaam- 
uru kuwalisha ngamia unga huo na wayamwage maji yale.” 
(Bukhari, Anbiya ‘, 17) 

Hadith hizi na mfano wake zinaonesha kwamba hata vitu 
visivyokuwa na uhai huathiriwa na matukio ya mema au mabaya 
yanayotokea karibu navyo. 

Hali kadhalika, marafiki wa Mwenyezi Mungu huzieneza 
baraka zao za kiroho, upendo na furaha yao kwa watu walio katika 
mikusanyiko yao. Nuru katika nyoyo zao hujitokeza kwa wengine. 
Tusisahau kwamba kama ambavyo vitu vya kimaada vinavyoathi- 
riana, vile vile hali na vitu vya kimaanawi na vya kiroho huathi- 
riana. Kwa kiasi cha muathiriko na mageuzi yake, moyo hupata 
kujazwa hekima na ukweli, kama upepo wa asubuhi unavyobeba 
harufu nzuri ya waridi, miski na harufu nyingine popote unapo- 
vuma. Hivyo tunapaswa kufanya juhudi kubwa ili tufaidike na 
ukamilifu wa kiroho na hali njema ya watu wema na wakweli. 
Kuhusu hayo Mwenyezi Mungu anaeleza katika Qur’an Tukufu: 






Kuwa pamoja na wema na wakweli 


cs , ^ ° « >i « ^ ^ 

^ \y^^ ^dJi ij^i \y^\ jJjJ-iJi i-^i ij 


“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni 
pamoja na wakweli.” (Tawba, 9:119) 

Ili mtu aweze kuikamilisha imani yake, anahitaji kuwa na 
urafiki na wale ambao ni waaminifu kwa maneno na matendo yao 
na wakweli kwa Mwenyezi Mungu kwa utii, aminifu na upendo 
wao. Kama tutawapenda marafiki hao wa Mwenyezi Mungu 
tunaweza kufikia kwa urahisi zaidi daraja za kiroho walizofikia. 
Siku moja mtu alimuuliza Abu Yazid, “Nishauri jambo zuri lita- 
kalonikurubisha na kuniweka karibu na Mwenyezi Mungu.” Abu 
Yazid akamjibu, “Wapende marafiki wa Mwenyezi Mungu, nao 
watakupenda pia. Jaribu kutafuta nafasi katika nyoyo zao. Kwani 
Mwenyezi Mungu hutazama ndani ya mioyo ya marafiki wake 
mara mia tatu na sitini kwa siku. Kama ataliona jina lako katika 
moja ya nyoyo zao, atakusamehe.” 

Kwa sababu hiyo, katika mafunzo ya Sufi, rabitah (uhusiano) 
huimarisha kiunganishi cha kiroho kati ya mwanafunzi na mwalimu 
wa twariqah. Pindi mwanafunzi anapoimarisha kiungo hiki kwa 
wali wa Mwenyezi Mungu (ambaye amemkubalika kama kiigizo 
chake), daima upendo na utii wake kwa ushauri wake huuweka 
akilini. Kupitia rabitah mwanafunzi hupata mshikamano kamili na 
mwalimu wake na kupata kila aina ya baraka ya kiroho. 

Rabitah, pamoja na ukubwa wa upendo, hujenga usikivu wa 
hali ya juu wa kiroho ndani ya moyo. Kupitia hisia hii mwanafunzi 
huanza kupiga hatua mbele katika njia ya “kufanana” (ayniyyah ‘) 
na mwalimu wake. 


Kupitia upendo na muunganiko wa kiroho, mpendaji huzama 
ndani ya mpendwa wake. Jalal al-Din Rumi anaelezea hali hii 
katika namna ifuatayo: 

- 






- ussmmAj Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Pindi mto unapokutana na bahari hugeuka kuwa bahari. 
Hauwi tena mto. Mkate tunaokula huyeyuka ndani ya 
matumbo yetu na kuwa sehemu ya mwili yetu. Vile vile, 
mpendaji huzama ndani ya mpendwa wake kwa kadiri ya 
upendo alionao kwake. 

Rumi anaelezea hali hii ya kuzama akisema: 

Upendo ulijaa ndani ya vena /mishipa na ngozi yangu 
mfano wa damu. Ilinichukua kutoka katika udhibiti wangu 
mwenyewe na kuujaza uwepo wangu kwa upendo. Rafiki 
yangu alivifunika viungo vyote vya mwili wangu. Kitupekee 
nilichobaki nacho nijina langu vilivyobaki ni Yeye... 

Hii inajulikana katika tasawwuf kama/ana’/i7Zah na baqa’ bil- 
lah, kuyeyuka ndani ya Mwenyezi Mungu na kuungana Naye 
milele, kwa pamoja. Hata hivyo, si kazi rahisi kuwa na uwezo wa 
kuwa na upendo wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, hila ya 
kupitia mazoezi ya lazima ya kiroho. Moyo unatakiwa kuwa tayari 
kuheba hali nzito kama hiyo. 

Abu Bakr (r.a) alikuwa akimpenda Mtume (s.a.w) sana. Hata 
awapo mbele yake upendo na hamu yeke kubwa aliyokuwa nayo 
kwa ajili yake il i k uwa ikiongezeka badala ya kupungua. Alipotoa 
mali yake yote, Mtume alimsifu. Abu Bakr akasema, “Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu, maisha yangu, utajiri wangu, kila kitu chan- 
ga na kiwe fidia kwa ajili yako!” Rumi, akiakisi wazo hili hili, anas- 
ema, “Dhahabu nini, maisha nini, lulu na madini ni kitu gani kama 
havikutumika kwa ajili ya mpendwa?” 

Imesimuliwa kwamba Abu Bakr alisema juu ya mimbari 
kwamba hata katika maeneo ya kutawadha na kufanya 
usafi alijisikia aibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa 
malipo ya upendo huu mkubwa kwamba Mtume (s.a.w) 
akiwa katika kitanda cha mauti yake alisema, “Milango yote 
ifungwe isipokuwa mlango wa Abu Bakr.” ^ 


5. Some people at that time had private doors opening to the masjid and the 
Prophet wanted them to he closed, only excepting Abu Bakr’s door so as to 






Kuwa pamoja na wema na wakweli - 

Sheikh Sa’di Shirazi anaelezea hali ya taathira na ushawishi wa 
pande zote mbili kama ifuatavyo: 

Mbwa wa watu wa pangoni alipata heshima kwa sababu ya 
kuwa pamoja nao. Ametajwa hata katika Qur’an Tukufu na kuwa 
sehemu ya historia. Lakini, mke wa Nabii Lut (a.s) alichagua kuwa 
na watu wenye dhambi na makafiri. 

Katika kisa kifuatacho, Sheikh Sa’di anaelezea kwa namna ya 
istiari hatua ya mtu kupata “ufanano na umoja” hutokana na kuwa 
pamoja na watu wema na wakweli: 

“Mtu mmoja alikwenda bafuni. Mmoja wa marafiki zake 
akampa udongo wenye harufu nzuri rli apate kujisafisha. Harufu 
nzuri ya udongo ilienea kila sehemu ya bafu. Mtu huyo akauuliza 
udongo: 

-Nimeipenda harufu yako; niambie, wewe ni miski au ukaria? 
udongo ukajibu: 

- Mimi sio miski wala ukaria, bali ni udongo wa kawaida. 
Lakini, nilikuwa chini ya mti wa waridi na kuoshwa kwa maji yake. 
Harufu yangu inatokana na mawaridi yale.” 

Kama mifano hii inavyoonesha wazi, tunatakiwa kujisalimisha 
kwa dhati kwa marafiki wa Mwenyezi Mungu. Kwa njia hii, 
tunaweza kuakisi nuru ya ki -Mungu ambayo hukaa katika nyoyo 
zao, kama vile mwezi unavyoakisi mwanga wa jua. 

Ee Mola wangu! Tufufue pamoja na wale ambao ni wakweli 
Kwako katika ibada na imani zao. Tujaalie wema unaohusishwa na 
mikusanyiko ya Mtume na maswahaba. 

Amiin! 


honor him. 






5 . 


Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka 
Mwenyezi Mungu 


U safi wa moyo (ikhlas) ni kuulinda moyo wa mtu dhidi 
ya mawazo ya maslahi ya kidunia wakati wa kutekele- 
za wajibu wake kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Matunda ya usafi wa moyo ni ihsan - kumuabudu Mwenyezi 
Mungu kana kwamba unamuona - na kuishi hali ya kuwa ukifa- 
hamu ya kwamba Mwenyezi Mungu wakati wote anayaona maten- 
do yako. Imam Qushayri anasimulia yafuatayo: 

‘Amr b. Layth alikuwa kamanda wa jeshi katika eneo la Khura' 
san. Baada ya kufariki dunia, mcha Mungu mmoja alimuona ndo- 
toni. Alimuuliza kamanda huyo wa jeshi; 

“Mwenyezi Mungu ameamhiana nawe vipi?” 

“Mwenyezi Mungu amenisamehewa dhambi zangu zote.” 

“Kwa nini Mwenyezi Mungu amesamehewa dhambi zako zote?” 

‘Amr alijibu: 





“Siku moja, nilipanda juu ya mlima mrefu nikaliangalia jeshi 
langu. Nguvu na idadi yao kubwa ilinipa furaha kubwa na kuniri- 
sha sana, nikajisemea: Natamaani kama ningeweza kushiriki katika 
vita na Mtume (s.a.w), pamoja na jeshi hili lenye mafunzo mazuri 
na kumsaidia Mtume (s.a.w) nyakati za shida. Ningeyatoa maisha 
yangu katika kuitekeleza heshima hii. Kwa sababu ya hisia hizi za 
kweli nilizokuwa nazo, Mwenyezi Mungu amenisamehe makosa 
yangu na na kunilipa thawabu kubwa.” 




Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka Mwenyezi Mungu tJasweweL» 


Tukio hili ni mfano mzuri wa jinsi hisia na matendo yenye 
ikhlasi na dhati yanavyolipwa. Hata muumini huyo hakuitekeleza 
nia yake alilipwa kutokana na ikhlasi yake. 

Kuhusu jambo hili, Mtume (s.a.w) anasema kuwa nia ya muu- 
mini ina thamani zaidi kuliko kitendo yake. Thamani ya kitendo 
hutokana na nia njema iliyo nyuma yake. Kama hakuna nia njema 
nyuma ya tendo jema, tendo hilo haliwezi kuhesabiwa kama tendo 
jema. Mtume (s.a.w) anasema, matendo yatahesabiwa na kukumi- 
wa kulingana na nia yake: 

[Thawabu za[ matendo hutegemea tu nia na kila mtu ata- 
pata ujira wake kulingana kile alichonuia. Hivyo, kila 
anayehama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake, 
basi uhamiaji wake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake. Na yule alihama kwa ajili ya manufaa ya 
kidunia au kwa ajili ya mwanamke aliyetaka kumuoa, 
uhamiaji yake utakuwa kwa ajili ya kile alichohamia. 

Kwa hiyo, daima tunatakiwa kuzidhibiti nia zetu pindi tunapo- 
fanya jambo fulani. Lengo letu linatakiwa liwe kwa ajili ya kumrid- 
hisha Mwenyezi Mungu kupitia matendo yetu. Sifa hii inajulikana 
kama ikhlas (usafi wa moyo) katika istilahi za Kiislamu. Matendo 
ni kama mwili na nia ni kama roho. Kama roho itakuwa na mara- 
dhi, basi pia mwili nao utakuwa hivyo hivyo. Swala na shughuli 
nyingine za kidini ambazo hazikuambatana na nia nzuri ya dhati 
hayamnufaishi hata kidogo yule anayeyatenda. Badala yake hum- 
chosha tu. Kwa upande mwingine, kama mtu analenga kumridhi- 
sha Mwenyezi Mungu, hata vitendo vya kawaida na visivyo na 
maana kubwa hupata kulipwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Binadamu wanashirikiana tabia na viumbe wengine hai katika 
nyanja nyingi. Hata hivyo, mwanadamu anatofautiana na kwa 
ukweli kwamba nafanya mambo katika namna ambayo anaweza 
kujiokoa dhidi ya ubinafsi wa nafsi yake na dhidi ya silika zake 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


duni za kihayawani. Anaweza kuyatawala matamaanio yake duni. 
Kwa njia hii anaweza kuonesha ubora aliopewa na Mwenyezi 
Mungu juu ya viumbe wengine. Mwanadamu anapofika hali hii, 
matendo yote ya kidunia kama vile kulala, kula na kunywa, kuwa 
katika mahusiano ya kindoa nakupata watoto, na matendo men- 
gine yote, huyafanya katika kumtii kikamilifu na kwa ajili ya 
mapenzi aliyonayo kwa Mwenyezi Mungu. Matendo hayo huhes- 
abiwa kuwa matendo ya binadamu yanayostahili thawabu katika 
mahakama ya mwenyezi Mungu. 

Hivyo, muumini anatakiwa kuusafisha moyo wake wote dhidi 
ya nia ya ubinafsi, na kuacha tu katika moyo wake nia ya kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa njia ya ikhlasi usafi, mtu anaweza 
kuja karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. 

Matunda ya ikhlasi katika kumuelekea Mwenyezi Mungu ni 
kufikia daraja ya ihsan. Maana ya Ihsan ni kumuabudu Mwenyezi 
Mungu kana kwamba unamuona, na kutenda ipasavyo, hisia ya 
uwepo Wake wakati wote. Mwenyezi Mungu huuliza yale matendo 
yote yenye ikhlasi: 

“Hakika Sisi tumekuteremshia Kitabu hiki kwa Haki. Basi 
muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia nia Yeye tu. Je usafi wa nia 
si wa Mwenyezi Mungu tu?.” (Zumar, 39:2-3). 

Sema: Hakika mimi nimeamrishwa nimuabudu Mwenyezi 
Mungu kwa kumsafishia nia Yeye tu” (Zumar, 39:11). 

Iblisi (Shetani) alipotupwa mbali na rehma ya Mwenyezi 
Mungu alisema: 

“Mola wangu Mlezi! Ilivyo kuwa umenitia makosani, basi 
nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote, Ila 
waja wako waliosafrka.” (Hijr, 15:39-40). 



Kama aya inavyobainisha, Shetani hawezi kuwawishi waumini 
wenye ikhlas kwa Mwenyezi Mungu katika ibada zao. Mbali na 





Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka Mwenyezi Mungu uawwssij 


hao, waamini wengine wote wamo katika hatari. Ukweli huu 
umeelezwa katika aya zifuatazo: 

“Akasema: Hii Njia ya kujia kwangu Iliyo Nyooka. Hakika waja 
wangu, wewe hutakuwa na mamlaka juu yao, isipo kuwa wale 
wapotofu walio kufuata.” (Hijr, 15:41-42). 

Katika sura ya al-Isra ‘, ukweli huu umeelezwa tena: 

“Hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu. Na Mola 
wako Mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa.” (Isra’, 17:65) 

Katika Hadithul quds, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Ikhlasi ni katika siri zangu za ki-Mungu na nitaiweka juu ya 
waja ninaowapenda. Hakuna malaika anayeweza kuigundua na 
aiandike, wala shetani hawezi kugundua ili aichukue.” (Taj, I, 43) 

Hadith Hii inaonesha kuwa muumini atajaaliwa ikhlas kama 
ana upendo katika moyo wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 
Maneno katika Hadith hiyo yasemayo “Waja ninaowapenda” yana- 
onesha kwamba upendo ni sharti la ikhlasi. Waumini wanatakiwa 
kuuweka upendo wa Mwenye Mungu katika nafasi ya juu kabisa 
katika nyoyo zao. Hivyo upendo unapaswa pia kuwa wa kweli. 
Kama upendo hautokuwa na ikhlas utamharibu mpendaji kama 
ilivyo katika kisa kilichosimuliwa na Nakhshabi: 

“Siku moja kijana alibisha mlango wa binti wa mfalme na 
kumwambia kwamba anampenda. Binti akamwambia achukue 
dirham (paundi) elfu moja na aenda mbali na asimsumbue tena. 
Kijana yule hakukata tamaa akaendelea kuja mlangoni kwa binti 
huyo. binti akatoa dirham elfu mbili. Mwisho yule kijana akakuba- 
li kupokea dirham elfu kumi ili aache kumpenda. 

Hata hivyo, nia ya kweli ya binti wa mfalme ilikuwa ni kutaka 
kuupima ukweli wa upendo wa kijana yule. akamuuliza, upendo 
wako ni wa aina gani kiasi kwamba unapendelea fedha zaidi ya 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


upendo wangu? Unajua adhabu ya kupendelea kitu kingine zaidi 
yangu?’ Kisha binti huyo aliwaamuru askari wake kumuua kijana 
huyu ambaye hakuwa mkweli katika upendo wake.” 

Mwanafunzi mmoja wa Nakhshabi alikuwa ni mtu mwenye 
undani wa kiroho, na aliposikia habari hii, akaanguka chini. Ali- 
pozinduka, aliwaambia marafiki zake: “Enyi rafiki zangu! Angali- 
eni adhabu ya upendo wa uongo katika dunia hii. Kisha fikirieni 
adhabu ya huko Akhera kwa wale ambao wanadai kumpenda 
Mwenyezi Mungu na wanapendelea zaidi mambo yasiyo na maana 
kuliko Yeye.” 

Kwa njia hiyo, alitupatia somo nzuri juu ya umuhimu wa ikh- 
las. Rumi anaelezea kwa muhtasari kisa hiki akisema: “thamani ya 
mtu huamuliwa kulingana na kile anachotafuta katika maisha.” 

Ikhlas ni hali muhimu zaidi katika aina zote za ibada. Qur’an 
Tukufu inasema kwamba wale tu ambao ni wakweli ndio watao- 
kolewa kutokana na hatma yao: 

“Hakika nyinyi bila ya shaka mtaionja adhabu chungu. Wala 
hamlipwi ila hayo mliyo kuwa mkiyafanya. Isipo kuwa waja wa 
Mwenyezi Mungu walio khitariwa. Hao ndio watakao pata riziki 
maalumu, Matunda, nao watahishimiwa.” (Saffat, 37: 38-42). 

“Enyi mlio amini! Kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu. 
Hawakudhuruni walio potoka ikiwa nyinyi mmeongoka. Ni kwa 
Mwenyezi Mungu ndio marudio yenu nyote; basi atakwambieni 
yale mliyo kuwa mkiyatenda.” (Ma’idah, 5:105). 

Mawlana Rumi anawaambia wale wanaoswali bila ikhlas: 

Ingekuwa kwamba, katika kusujudu kwako katika swala, 
unaelekeza uso wako (kwa kuzingatia kwa makini) na kufa- 
hamu maana ya “Utukufu ni wa Mola wangu Mtukufu “. 
Ungesujudu kwa moyo wako, sio kwa kichwa chako tu. 
(Mathnawi, II, 1801) 





Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka Mwenyezi Mungu uawwssij- 

Kama anavyosisitiza Rumi, jambo muhimu ni kwamba tunat- 
akiwa kusujudu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zetu ikiwa 
imejaa ikhlas. Swala haina thamani kama imedhibitiwa na maradhi 
ya kiroho kama vile unafiki. Mwenyezi Mungu Mtukufu analaani 
aina hiyo ya ibada: 

“Basi, ole wao wanaoswali, ambao wanapuuza Swala zao.” 
(Ma’un, 107:4-5) 

Ikhlas ni kujilinda dhidi ya kumfanyia Mwenyezi Mungu 
washirika wakati wa kutekeleza matendo yetu - kuwa na ikhlas ya 
kweli katika ibada zetu na tusifanye kwa nia nyingine yoyote ya 
kidunia wakati wa kutenda jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 
Hivyo tunaweza kuelezea matendo mema kwamba ni yale matendo 
ya dhati. Matendo ya dhati ni yale yaliyotakasika dhidi ya nia 
mbaya. Ni maziwa safi yanayotokana na damu na kinyesi. 

“Na hakika katika nyama hoa nyinyi mna mazingatio. 
Tunakunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao, 
vikatoka baina ya kinyesi na damu, maziwa safi mazuri kwa 
wanywao.” (Nahl, 16:66) 

Katika kutafakari aya hii wachambuzi wa Quran Takatifu 
wanasema kuwa ikhlasi ina maana ya kuzitakasa dhamiri zisiwaze 
kitu kingine badala ya Mwenyezi Mungu, kama vile ambavyo 
maziwa ni safi na hayana damu na kinyesi. 

Junayd Baghdadi anaielezea ikhlas kama ni kuyatakasa maten- 
do kutokana na mchanganyiko wowote mchafu. Hata hivyo, mtu 
kudai kuwa na ikhlas huhesabiwa kuwa ni tabia mbaya katika dai- 
rah za ki-Sufi. Walii mmoja wa Mwenyezi Mungu aliwahi kusema: 
“Kudai kuwa na ikhlas ni unafiki.” 


Nabii Musa (a.s) alipewa amri na Mwenyezi Mungu ya kucha- 
gua waumini wema sabini katika kabila lake. Alipowaliuliza watu 
wake, watu watatu walijitokeza wakidai kuwa ni watu wema na 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wenye ikhlas. Kutokana na hali hiyo Mwenyezi Mungu akam- 
funulia yafuatayo: Ewe Musa! Wale watu watatu wako mhali mno 
na Mimi miongoni mwa viumhe Wangu kwa kuwa wamedai kuwa 
wema na wenye ikhlas. 

Nahii Isa (a.s) siku moja aliulizwa kuhusu maana ya matendo 
ya ikhlas, naye akajihu, “Kufanya matendo kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu na kutotarajia malipo yoyote ya kidunia.” 

Je, nani adui mkuhwa wa ikhlas? Ni unafiki, ujuvi na kujione- 
sha - kufanya jamho ili kupata faida ya kidunia hadala ya radhi ya 
Mwenyezi Mungu. Jamho linapofanyika kwa ajili ya malengo men- 
gine hadala ya Mwenyezi Mungu, hasi hiyo ni shirki iliyojificha ya 
kumfanyia washirika Mwenyezi Mungu. Hadith ifuatayo ni 
muhimu sana katika kuelezea madhara ya unafiki na kujionesha. 

Amesimuliwa Sulayman b. Yasar kwamba: “Watu walikuwa 
wamemzungukwa Abu Hurayra. Natil, kutoka Siria, akamwambia, 
‘Ewe Sheikh, tusimulie Hadith uliyoisikia kutoka kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu.’ Yeye akajibu, ‘Ndiyo. Nilimsikia Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) aldsema: ‘Mtu wa mwanzo kuhesabiwa 
Siku ya Kiyama ni yule aliyekufa shahidi. Ataletwa mbele ya Kiti 
cha hukumu na Mwenyezi Mungu atamfanya azipambanue baraka 
zake (yaani baraka alizomjaalia) naye atazihesabu tena (na kukub- 
ali kuwa alizifurahia baraka hizo katika maisha yake). 
(Kisha) Mwenyezi Mungu atasema: Ulifanya kitu gani (ukapata 
baraka hizi)?’ 

Atasema, ‘Nilipambana vita kwa ajili Yako mpaka nikafa sha- 
hidi.’ 



Mwenyezi Mungu atasema, ‘Umesema uongo. Ulipigana vita 
ili uitwe mpiganaji hodari, na uliitwa hivyo’. Kisha amri itatolewa 
dhidi yake na atakokotwa kwa uso wake na kutupwa katika moto 
wa Jahannam. 





Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka Mwenyezi Mungu uawwssij 


Kisha ataletwa mbele mtu ambaye alipewa elimu na kuifundi- 
sha (kwa wengine) na alisoma Qur’an Tukufu. Ataletwa, na Mwe- 
nyezi Mungu atamfanya azipambanue baraka zake na kuzihesabu 
tena ambapo atakubali kuwa alifurahia baraka hizo katika maisha 
yake. Kisha Mwenyezi Mungu atamuuliza, ‘Ulifanya nini (mpaka 
ukapata baraka hizi)?’ Yeye atasema, ‘Nilitafuta elimu, nikaieneza 
na nikasoma Qur’an Tukufu kutafuta radhi zako.’ Mwenyezi Mungu 
atasema, ‘Umesema uongo . Ulitafuta elimu ili upate kuitwa mwa- 
nachuoni, na ulisoma Qur’an Tukufu ili watu wapate kusema, 
“Yeye ni Qari (msomaji mzuri)” na hayo yalisemwa’. Kisha amri 
itatolewa juu yake na kuvutwa kwa uso wake na kutupwa motoni. 

Kisha mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimpa utajiri mwingi na 
ambaye alimpa kila aina ya mali. Ataletwa na Mwenyezi Mungu 
atamuonesha baraka zake naye atakubali kuwa alifurahia baraka 
hizo katika maisha yake. 

Mwenyezi Mungu atamuuliza: ‘Umefanya nini (mpaka ukapa- 
ta baraka hizi)?’ 

Atasema: ‘Nilitumia fedha katika kila njia uliyotaka zitumike. 
Mwenyezi Mungu atasema: ‘umesema uongo. Ulifanya (hivyo) ili 
watu wapate kusema juu yako: “Ni rafiki mkarimu” na hivyo ndi- 
vyo ilivyosemwa’. Kisha Mwenyezi Mungu atatoa amri na atako- 
kotwa kwa uso wake na kwenda kutupwa katika moto wa Jahan- 
nam” (muslim) 

Katika Uislamu, matendo fulani ni muhimu sana na ni yenye 
kusifiwa sana. Kupigana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, 
kujtfunza nidhamu za Kiislamu na kuzifundisha, na kuwasaidia 
maskini ni baadhi ya matendo hayo. Hata hivyo, Hadith hii inatu- 
fundisha wazi kuwa bila ikhlas na usafi wa moyo, hakuna matendo 
yanayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu hata kama kwa nje yata- 
onekana kuwa matendo yenye thamani sana na yenye kupendeza. 


Imani sio maneno tu, bali yanatakiwa kuonyeshwa kwa maten- 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


do muumini. Muumini wa kweli huyatii maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu kwa moyo wake wote na kujizuia na mambo ya haramu 
bila ya kulalamika. Humtanguliza Mwenyezi Mungu juu ya kila 
kitu. Wale wanaopendelea faida za kidunia zaidi kuliko Mwenyezi 
Mungu hao ni wanaflki. Wanautumia Uislamu kama ngao kwa ajili 
ya uovu wao na kuwadanganya Waumini. Watu hao wameifanya 
nafsi yao kuwa Mola wao mkuu. Mwenyezi Mungu anasema juu ya 
watu kama hao: 

Je! Umemwona aliye fanya matamaanio yake kuwa ndiye 
mungu wake, na Mwenyezi Mungu akamwacha apotee 
pamoja na kuwa ana ujuzi, na akapiga muhuri juu ya 
masikio yake, na moyo wake, na akambandika vitanga 
machoni mwake? Basi nani atamwongoa huyo baada ya 
Mwenyezi Mungu? Hamkumbuki? (Jathiyah, 45:23) 

Aya hii inatufundisha kwamba mja anapaswa kuyaondoa 
matamaanio yake duni wakati wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. 

Kwa mawalii na marafiki wa Mwenyezi Mungu, ikhlasi ina 
maana ya ndani mno. Ina maana ya kumtanguliza Mwenyezi 
Mungu juu ya kila kitu kingine. Abu Yazid al-Bistami siku moja 
aliposikiliza aya ya Qur’an Tukufu isemayo: “Wapo miongoni 
mwenu wanaotaka dunia, na wapo miongoni mwenu wanaotaka 
Akhera.” (A1 Tmran, 3:152). Alianza kulia na kusema: “Maneno 
haya ni maneno ya lawama kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuja 
kwetu. Anasema kwamba baadhi wamechagua ulimwengu mwing- 
ine na baadhi wamechagua ulimwengu huu dunia wapo wapi ‘wali- 
onichagua tu Mimi tu na radhi zangu?” 

Kiasi kidogo cha ibada inayofanywa kwa moyo wa dhati ni 
bora kuliko kiasi kubwa kisichofanywa kwa moyo safi na nia 
njema. Mtume (s.a.w) anasema: “Fanya amali zenu kwa moyo wa 
dhati. (Mkifanya hivyo) hata idadi ndogo ya amali inatosha.” Pia 
alisema: “Mwenyezi Mungu haiangalii miili yenu na mali yenu. Bali 





Ikhlas (Usafi wa moyo) katika kumueleka Mwenyezi Mungu uawwssij 


huziangalia nyoyo zenu (ili kuona ikhlas yenu) na amali zenu.” 
Katika aya ifuatayo ya Qur’an Tukufu Mwenyezi Mungu anasema 
kuwa alimuumba mwanadamu ili kupima ubora wa matendo yake: 

“Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani 
miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi. Na Yeye ni Mwenye 
nguvu na Mwenye msamaha.” (Mulk, 67:2) 

Bila shaka sifa muhimu zaidi ya amali njema ni ubora wa ikh- 
las ambayo amali hiyo imetendeka. Mwenyezi Mungu ana njia 
mbalimbali za kupima moyo wa mtu. Wakati mwingine waumini 
hupata mateso kutokana na imani na maadili yao. Kama 
hawakuitelekeza imani yao na wakaandelea kushikama na ukweli 
kwa imani yao, basi huwa wamethibitisha ikhlas na uaminifu wao 
kwa Mwenyezi Mungu. 

“AlifLam Mim Je! Wanadhani watu wataachwa kwa kuwa 
wanasema: Tumeamini. Nao wasijaribiwe? Hakika tuliwaja- 
ribu walio kuwa kabla yao, na kwa yakini Mwenyezi Mungu 
atawatambulisha walio wa kweli na atawatambulisha walio 
waongo.” (Ankabut 29:1-3) 


Hata hivyo, tusiielewa vibaya asili ya ikhlas, hasa katika kua- 
cha kutenda matendo mema kutokana na hofu ya kujionesha. 
Wakati mwingine Shetani humshawishi mtu asifanye jambo jema 
kwa kuwa hana ikhlas, na kwa njia hiyo humuweka mtu mbali na 
matendo mema. Wakati mwingine tunaweza kupata hisia ya riya 
na ukosefu wa ikhlas katika matendo yetu. Hata hivyo, badala ya 
kuacha kufanya matendo haya mazuri, tunatakiwa tujitahidi kuz- 
irekebisha nia na dhamiri zetu. Njia ya ikhlas sio njia rahisi. Kuna 
matatizo mengi. Inahitaji kupambana na kupigana dhidi ya nafsi 
na tamaaa zake duni. Tunaweza kupanda juu kwenye kilele cha 
ikhlas hatua kwa hatua. Lililo muhimu ni sisi kutumia nguvu zetu 
na kuomba msaada wa Mungu katika kufikia daraja hii. Ili kufikia 
lengo hili, nukta zifuatazo zinatakiwa kufuatwa: 

I) Kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kuyataja majina 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


yake tunatakiwa tujaribu kuhisi uwepo wa Mwenyezi Mungu 
wakati wote. Tunapofanya amali fulani, tunatakiwa kujua kwamba 
Mwenyezi Mungu anatuangalia. 

2) Tunatakiwa kuendeleza mawasiliano ya kiroho na Mtume 
na watu wengine wema waliofuata njia ya Mtume (s.a.w). Kupitia 
uhusiano huu wa kiroho tunapaswa kufanya juhudi ya kupata 
niskati yao ya kiroho, ambayo ni ‘fayd” katika istilahi ya Usufi. 

3) Tunatakiwa kuhudhuria suhbah za Kiislamu (khutba na 
mazungumzo juu ya Uislamu). Katika mikusanyiko hii tutafurahia 
utamu wa kindugu katika Uislamu. Pia lazima tujifunze jinsi kuji- 
tolea kwa ajili ya ndugu zetu. 

4) Tunapaswa kuwahudumia binadamu wote na kuwapenda 
watu wote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

5) Tunatakiwa kula kfle tu kinachopatikana kwa njia za halali 
(vilivyoruhusiwa Kiislamu). Pindi chakula kinapotokana na njia za 
haramu, moyo hushindwa kupata njia yoyote ielekeayo katika 
kutumikia Mwenyezi Mungu kwa dhati. 

Jambo muhimu ni kwamba kwa kupitia matendo haya tunat- 
akiwa kuutambua uzuri wa Uislamu katika nyoyo zetu na kupata 
ukweli halisi wa ikhlas katika matendo yetu. Ni vigumu sana siku 
hizi kupata watu wenye ikhlas ya kweli. Watu wanakwenda mbio 
kutafuta mafanikio ya kidunia na wanawachukulia binadamu kama 
vitu tu vinavyotumika kufikia malengo hayo. Tunamuomba Mwe- 
nyezi Mungu utusaidie sisi wote kupita katika njia ya kuifikia ikh- 
las katika kumuelekea Yeye, Mwenye nguvu. 






6 . 


Khofu na Matumaini 


U natuhiliki kwa waliyo yafanya wajinga katika sisi?” 

(A’raf, 7:155) 

Maisha ya mtu huelekea katika mwendo wa 
kati ya hofu na matumaini. Ni muhimu kwa muu- 
mini kudumisha uwiano (balance) kati ya hofu na matumaini 
katika maisha yake yote. Kwa maana pindi hofu inapokithiri 
hutokea hali ya kukata tamaaa, na hali ya kinyume inapokithiri hali 
ya kujiamini na uhakika huzidi kiwango. Kwa sababu hii, kuwa na 
uhakika na msamaha wa Mwenyezi Mungu au kutokuwa na matu- 
maini hata kidogo ya msamaha Wake ni haramu katika Uislamu. 
Muumini kamhi ni yule mwenye uwiano kati ya misimamo hii 
miwili, kama ilivyoelezwa katika Qur’an Tukufu: 

Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola 
wao Mlezi kwa khofu na kutumaini, na hutoa kutokana na 
tulivyo waruzuku. (Sajda, 32:16) 

Kukata tamaaa kabisa au kutokuwa na matumaini katika hur- 
uma ya Mwenyezi Mungu ni sawa na kuikana rehema Yake, na 
jambo hilo mwishowe ni kuukana ukarimu na ukuu wa Mwenyezi 
Mungu. Hata hivyo, mtazamo tofauti - kujiamini moja kwa moja 
katika ukarimu wa Mwenyezi Mungu - huzaa hali ya kuikana sifa 
ya Mwenyezi Mungu ya al-Qahhar (Mtenza nguvu), na kupuuza 
malipo Yake. 

Kwa kifupi, mtu lazima aweke uwiano bila kumogopa Mwe- 
nyezi Mungu kwa kiwango cha kukata tamaaa, lakini pia bila kuwa Jik 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


na matumaini kwa kiwango cha kupuuza wajibu wa mtu. Matukio 
ya ajabu, kama tetemeko la ardhi la hivi karibuni nchini Uturuki 
(tetemeko la ardhi la mwaka 1999 lililouwa maelfu ya watu), waka- 
ti fulani yanaweza kuifanya hali ya kudumisha uwiano huu kuwa 
ngumu sana. 

Muumini anapaswa kuwa katika hali ya kujua kwamba kila 
anapoambiwa kuwa, “Ni mtu mmoja ndiye atakayekuwa na uwezo 
wa kuingia peponi!” kwamba mtu huyo anatakiwa kujiuliza “Je, ni 
mimi?” au wakati anapoambiwa “ kuna mtu mmoja tu atakayeingia 
motoni!” atatakiwa kustaajabu “ Je, mtu huyo ni mimi?” 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anawaonya watu na kuwafundisha 
lcwa majanga kutoka mbinguni au ya ardhini ili kuwastawisha 
waweze kumfahamu Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao, na 
kuwalinda wasizifuate tamaaa zao wenyewe. Ni upumbavu mkub- 
wa kuamini kwamba haya majanga hutokea kwa bahati mbaya au 
bila mpangilio. Vifo na majeraha ya maelfu ya watu, umaskini na 
ukosefu wa makazi unaosababishwa na haya majanga sio kwamba 
hayana maana wala msingi wowote. Kama ingekuwa hivyo, 
isingewezekana kueJewa nukta za kimantiki ya uhai, kifo na mpan- 
go wa Mungu, na kuvielezea kwa dhati. Majanga haya ni ishara ya 
ukuu wa Mwenyezi Mungu, na uwezo wa Muumba. Rumi anasema 
juu ya suala hili: 



Duniani tunayoishi ndani yake ina kikomo na sio ya kudu- 
mu. Kitu muhimu ni ulimwengu wa milele usio na kikomo . 
Fikiria kwa undani kwamba hutoweza kuuziba moyo wako 
na ulimwengu wa milele kwa kutumia sanamu zenye rangi, 
na maumbo yenye kuangamia na mitindo yenye kumumun- 
yika ya dunia hii! Ingawa dunia hii inaonekana muhimu 
sana na kubwa kwa macho yako, fahamu kuwa hakuna hata 
molekuli moja inayoweza kulinganishwa na nguvu ya Mwe- 
nyezi Mungu. Angalia nje na tazama pembezoni mwako 
jinsi tetemeko la ardhi, kimbunga, au mafuriko yanavyoian- 
gamiza dunia! (Mathnawi, Juz. I, 425) 





Khofu na Matumaini 


Tunaendelea kushuhudia jinsi matetemeko ya ardhi na mafu- 
riko yanavyoua maelfu ya watu duniani kote kila siku. Hili ni kundi 
kubwa la ambavyo Mtume wetu (s.a.w) alivitaja kama ishara ya 
siku za mwisho! Katika matukio haya yote kuna mazingatio na 
mafunzo yasiyohesabika kwa ajiliyetu. Kwa hiyo, janga hili (teteme- 
ko la ardhi lililotokea nchini Uturuki mwakal999 na kuuwa maelfu 
ya watu) linatakiwa kuchambuliwa kwa mtazamo wa kimaanawi 
badala ya kuhusishwa na sababu za nje. Hatutakiwi kuangukia 
kwenye upotofu wakati kuyaangalia maafa haya katika mtazamo 
wa falsafa za kimaada badala ya vigezo vya Kiislamu. Tujaribu ku- 
soma mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaliyo nyuma ya maafa haya 
yote. 

Ulimwengu - kuanzia kwenye chembechembe ndogo mpaka 
kwenye ulimwengu mpana na wa milele - umepangiliwa kwa kina 
kulingana na utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kuanzia kwenye 
mwendo wa jua na vitu vingine vilivyo angani mpaka kwenye 
vipande vidogo vidogo vya atomu na mionzi isiyoonekana, kila 
kitu hutembea katika mkondo ulio nje ya mtazamo na mawazo 
yetu. Kila kitu kipo ndani ya mpangilio huu wa Mwenyezi Mungu. 
Hata mtu asiyekuwa muumini hawezi kufikiria kwamba kasi ya 
mwendo wa jua huongezeka au kupungua, au kwamba siku moja 
ya duniani inadumu kwa zaidi au chini ya saa ishirini na nne. 
Nyoyo zao hukiri na kukubali kwa siri nguvu ya mwisho ya mapen- 
zi ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kwa sababu ya kuzipigia 
magoti tamaaa zao, huzitafsiri kanuni za msingi za utaratibu wa 
Mwenyezi Mungu kama “kanuni za maumbile,” na kuzifanya kuwa 
ndiyo chanzo cha nguvu kazi inayosababisha matukio yote hayo. 
Lakini sheria na kanuni hizi ni kanuni na matendo ya Mwenyezi 
Mungu (adatullah) yanayoutawala ulimwengu. 


Ulimwengu huu ni ulimwengu wa sababu. Mwenyezi Mungu, 
kama Msababishaji mkuu wa sababu zote (musabbib al-asbab), 
amekiambatanisha kila kitu kwenye sababu fulani. Kama mapenzi 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


ya Mwenyezi Mungu yakijionesha bila sababu, hakuna anayeweza 
kuvumilia uzito wa kiroho wa hali hiyo, pia, kutakuwa hakuna 
uhalali wa kupima matendo ya mwanadamu kama kanuni ya usa- 
babishaji haitokuwepo. Hivyo watu wenye elimu ya ki -Mungu 
hummuangalia Muumba wa sababu na wala hawaishii kuangalia 
sababu yenyewe. Wale wasiokuwa na taarifa ya uwepo wa Mungu 
hutangatanga kuangalia sababu za kawaida, wakitegemea ya 
maelezo ya kimaada tu, kama vile kulaumu mpangilio mbaya wa 
miamba kuwa ndiyo iliyosababisha matetemeko ya ardhi. 

Ib kuwaonya makafiri na waovu, Mwenyezi Mungu huyageuza 
matukio ya “asili” kuwa adhabu ya kimaada na ya kimaanawi. Huz- 
igeuza tabia chanya za mambo ya asili kama moto, maji na upepo 
kuwa nguvu kubwa yenye kuangamiza. Kutoona mapenzi ya Mwe- 
nyezi Mungu katika misingi wa matukio yanayotokea katika 
maumbile ni aina ya upofu wa kiroho. Rumi anaonya akisema: 

Usisahau kwamba ulimwengu huu ni kama kipande chajani 
mbele ya nguvu ya Mungu. Mapenzi ya Mungu wakati 
mwingine huliinua jani hilo na wakati mwingine kulishusha, 
ama aliache likiwa imara na lenye nguvu au alivunje, alilete 
kulia au kushoto. Wakati mwingine hufanywa kuwa waridi 
na wakati mwingine hufanywa kuwa kichaka. 

Mwenyezi Mungu abtaka dunia hii kuwa uwanja wa majaribio. 
Huonesha ukuu (Jalal) wake sambamba na uzuri (jamal) wake 
kama mambo mawili yanayoendana. Huruma na uzuri wa Mwe- 
nyezi Mungu huletwa kwa swala ya kweli, zaka, na matendo mema. 
Lakini ghadhabu ya Mwenyezi Mungu huletwa kwa njia ya maten- 
do haramu na dhulma. Mbab na sababu hizo, hata hivyo, pia 
hutokea ili kuipima subira ya watu na utii wao kwa mpenzi ya 
Mwenyezi Mungu. Hivyo, Mwenyezi Mungu huwajaribu waja wake 
kwa njia mbabmbab. Hili limeelezwa ndani ya Qur’an Tukufu: 

Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya khofu, na njaa. 






Khofu na Matumaini 


na upungufu wa mali na watu na matunda. Na wabashirie wanao 
subiri “ (Baqara, 2 : 155). 

Hata mitume na manabii, licha ya kutokuwa na hatia, walik- 
abiliwa na mitihani na majaribu makubwa. Mtihani aliopewa Nabii 
Ayubu (a.s) ni wenye kuvutia sana. Mwenyezi Mungu alianza kum- 
jaribu Nabii huyu kwa kumnyang’anya mali yake. Kondoo wake 
waliteketezwa katika mafuriko na mazao yake yakaharibiwa na 
upepo mkali. Kisha watoto wake wote walikufa katika tetemeko la 
ardhi. Baada ya majaribu yote hayo, Mwenyezi Mungu alimtumia 
Ayub (a.s) ugonjwa wa kutisha. Nabii huyo aliendelea kuwa thabiti 
na kuendelea kwa utulivu kabisa katika kumuamini na kumtege- 
mea kamili Mwenyezi Mungu. Hakulalamika juu ya ugonjwa wake, 
bali alijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. 

Kutokana na uvumilivu na utii wake mkubwa, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu alimuondolea magonjwa yake na taabu zake zote, 
akamrejeshea familia yake na akampa maisha bora zaidi kuliko 
yale aliyokuwa nayo hapo awali. 

Mfano huu unaonesha kwamba katika baadhi ya majanga 
watoto wasio na hatia wanaweza kufa, watu wenye ikhlas na ucha 
Mungu wanaweza kufa; lakini kupitia janga hili dhambi zao zaweza 
kusamehewa. Mtume Muhammad (s.a.w) anasema katika suala 
hilo: “Mwenyezi Mungu anapomkadiria darja mja mbele yake, na 
mtu huyo akawa hawezi kufikia daraja hili kwa njia ya matendo 
yake mwenyewe, Mwenyezi Mungu hutuma baadhi ya majaribio na 
mateso. Kisha humpa uvumilivu mja huyo ili kwamba aweze 
kufikia darja hiyo!” “Kwa upande wa Mwenyezi Mungu, mja huyo 
ana darja amabayo hawezi kuifikia kwa njia ya ibada peke yake. 
Mpaka afikie darja hii, Mwenyezi Mungu humtumia mambo 
ambayo mja huyo hayataki (majanga au matatizo).” (Musnad Abu 
Ya’la, Sahih Ibn Hibban) 


Nabii Musa (a.s.) alikutana na mtu wakati akielekea Mlima 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Sinai. Mtu huyo akamwambia Musa (a.s); 

“Ewe Kalimullah (anayezungmza na Mwenyezi Mungu)! nina 
ombi moja: Tafadhali niombee ufikapo juu ya Mlima Sinai!” 
Musa (a.s.) akamuuliza: 

“Nini ombi lako? Niambie ili nipate kumuomba Mwenyezi 
Mungu.” 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Hii ni siri baina ya Mwe- 
nyezi Mungu na mimi.” 

Baada ya Musa (a.s. kufika mlima Sinai, alizungumza na Mwe- 
nyezi Mungu na kumuomba amtekelezee mtu yule haja yake. Mwe- 
nyezi Mungu akamwambia kwamba maombi yake yalikuwa tayari 
yamejibiwa. Wakati akirudi, Nabii Musa (a.s.) alisimama mahali 
alipokutana na mtu yule ili kumpa habari njema, lakini akakuta 
kuwa alikuwa ameuawa na wanyama pori. alichanganyikiwa na 
kile kilichotokea, akasema: 


“Mola wangu! Kuna siri gani hapa? Ulikubali ombi lake kwa 
namna gani?” 

Mwenyezi Mungu akamwambia: 

“Ewe Musa! Mja huyu aliniomba darja ya kiroho ambayo 
hakuweza kuifikia kwa juhudi na matendo yake mwenyewe. Hivyo 
mimi nilimpa hii taabu. Kwa hiyo, nimemuinua kwenye darja ali- 
yoniomba.” 

Siku moja Mtume (s.a.w) alisema: “Mwenyezi Mungu ana- 
pompa taabu mja Wake, aidha humpa ili apate kumsamehe dham- 
bi yake au ili kumuinua kwenye draja ya juu.” (Musnad Ahmad) 



Basi ishara ya mamlaka makubwa ya Mwenyezi Mungu hayat- 
akiwi kusababisha hisia ya kukata tamaa; wala wema wa Mwenyezi 
Mungu haiutakiwi kusababisha halia ya mtu kujiamini na kutege- 
mea wema wake. 





Khofu na Matumaini 


Kanuni za maumbile za ki- Mungu (SunnatuUah) na matukio 
kama vile matetemeko ya ardhi, moto, vita, mapigano, ukame, na, 
kwa upande mwingine, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu 
hutokea kulingana na hali za kiroho za waja. Kama waja wengi 
wapo kwenye njia iliyonyooka, mvua huja kama rehma na baraka, 
na kuuatiwa na furaha. Lakini, kama watu wengi wametekwa na 
matamaanio yao ya kidunia, basi na mafuriko, ukame au mateteme- 
ko huwa hayaepukiki. Matukio haya ya kusikitisha hutokea kwa 
sababu ya dhambi au uasi unaofanywa na watu. Kwa maneno men- 
gine, majanga ya asili hutokea tu baada ya matetemeko ya kiroho 
kutokea kutokana na kufisidika kwa nyoyo. Mwenyezi Mungu 
anasema katika Qur’an Tukufu: 

“ Hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka 
wabadili wao yaliyomo nafsini mwao.” (Rad, 13:11) 

Hakika Mwenyezi Mungu si muonevu. Ni ukweli kwamba 
haya majanga hutokea kwa sababu ya uasi na dhulma za watu 
wenyewe. Wale wanaopinga amri na sheria tukufu za mwenyezi 
Mungu hujaribu kuamsha adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi 
Mungu anasema katika Qur’an Tukufui: 

“... halidondoki jani ila analijua. Wala punje katika giza la 
ardhi, wala kinyevu, wala kikavu ila kimo katika Kitabu kinacho 
bainisha.” (An’am, 6:59) 

Haiwezekani kukubali kwamba nchi nzima imetikisika yenye- 
we wakati hata jani moja halidondoki bila Mwenyezi Mungu kujua. 

Haiwezi kukanushika kuwa maafa hutokea kutokana na baa- 
dhi ya sababu za kimaada kama vile misingi isiyokuwa imara 
katika majengo, uendeshaji duni wa uokoaji na kadhalika. Hali 
kadhalika, haiwezi kukataliwa hali za kiroho za watu na matendo 
yao - mazuri au mabaya - yana mchango katika kuchochea au 
kuzuia matetemeko ya ardhi. Ni kosa kubwa kutazama upande 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


mmoja tu wa sarafu. Bahati mbaya, inakatisha tamaaa sana kuona 
baadhi ya watu walioghafilika wakiongeza kasi katika kumuasi 
Mwenyezi Mungu badala ya kujutia makosa yao pindi yanapotokea 
maafa. Rumi anasema kuhusu watu wa aina hii: 

Nawaonea huruma wale ambao badala ya kunufaika na 
maonyo ya Mungu kama dawa ya matatizo yao hufanya 
kuwa sumu kwao wenyewe! Ni kwa sababu hii kwamba 
ghadhabu ya Mwenyezi Mungu huongeza giza katika macho 
yao. Hawawezi kuuona moto unaowaangamiza! Ole wao! 

Naam, ni jambo la lazima kuchukua kila hatua katika kujian- 
daa dhidi ya majanga yatakayotokea baadaye. Kisha, baada ya 
kuchukua hatua muhimu watu wanapaswa kujisalimisha wenyewe 
kwa Mwenyezi Mungu. Siku moja ‘Umar (r.a) alikuwa akipita 
haraka jirani na ukuta mbovu uliokuwa unakaribia kuanguka. 
Marafiki zake wakasema, “Ewe Kamanda wa Waislamu! Wewe 
unajaribu kuepuka kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiandika?” 
‘Umar akajibuj’Ninajilinda kutoka qadari moja ya Mwenyezi 
Mungu kwenda qadari nyingine ya Mwenyezi Mungu.” 

Wanamaada huvuka mipaka ya uwezo wa kuchukua hatua 
hizo za kimaada na kufikiria kuwa “Kama majengo yangekuwa 
imara, tetemeko hili lisingeuwa watu wengi.” Lakini wakati mambo 
yanapotegemea mapenzi ya Mungu, sababu halisi huzishinda kila 
aina ya tahadhari na mapenzi ya Mungu hujidhihirisha kwa hali 
yoyote ile. Kwa mfano, tetemeko la ardhi likatokea kwa nguvu ya 
11.4 ya kipimo cha Richter badala ya 7.4, au kukawa na sababu 
nyingine yenye nguvu. Tetemeko la ardhi katika eneo la Kobe ni 
mfano mzuri wa hili. Huko, nyumba zilijengwa kwa uimara mkub- 
wa dhidi ya matetemeko ya ardhi. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, 
tetemeko la ardhi lilipopiga, mabomba ya gesi yalilipuka na ghafla 
moto ukawaka; hatimaye, watu elfu sita walikufa katika huo. 
Tetemeko la sekunde 2o lilitosha kuharibu mali ya watu wote, mali 
ambayo Hikuwa imewachukuwa miaka mingi kuikusanya. 





Khofu na Matumaini 


Kwa kuwa sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu, tunawajibika 
kuchukua hatua muhimu za kujiandaa dhidi ya majanga ya baa- 
daye. Lakini ni lazima ijulikane kwamba hatua hizo sio dhamana 
dhidi ya majaaliwa yetu. Hatua hutoa tu matokeo mazuri pale 
zinapoendana na qadari ya mwenyezi Mungu. Tabia inayokwenda 
kinyume na ukweli huu ni sawa na tabia iliyoonyeshwa na kabila la 
Thamud kuhusu watu wa ‘Ad. 

Kabila la Thamud, bila wasiwasi wowote, waliyahusisha maan- 
gamizi ya watu wa Ad na vyanzo vingine zaidi ya ghadhabu ya 
Mwenyezi Mungu, ambayo ni kutokana na uasi wao dhidi ya Mwe- 
nyezi Mungu. Wakasema: “Watu wa kabila la Ad waliangamizwa 
kwa sababu hawakujenga majengo imara, badala yake wakajenga 
nyumba zao juu ya ardhi laini. Sisi tumejenga nyumba zetu juu ya 
miamba, na hivyo hatutokabiliwa na maafa yoyote ya asili.” 

Hakika wao walikuwa wamejengwa nyumba imara sana kwe- 
nye maeneo ya juu na kuishadidisha kwa miamba. 

Hata hivyo, watu hao wa Thamud waliangamizwa kwa sababu 
walikuwa wamepotea. Ukelele mkali kutoka chini ya ardhi uli- 
waangamiza. Mwenyezi Mungu analielezea hili katika aya ifuatayo: 

“Na ukelele uliwaangamiza wale walio dhulumu, wakapamba- 
zukiwa nao ni maiti majumbani mwao. Kama kwamba hawaku- 
wako huko. Hebu zingatieni! Hakika kina Thamud walimkufuru 
Mola wao Mlezi. Hebu zingatieni! Thamud wamepotelea mbali!” 
(Hud, 11:67-68) 

Ni dhahiri kwamba ujenzi wa majengo imara yenyewe tu si 
ulinzi wa kutosha dhidi ya majanga ya asili. Tabia yoyote inayovu- 
tia hasira ya Mwenyezi Mungu kama vile fitna, uasi, kufuru, na 
dhambi, husababisha adhabu ya Mwenyezi Mungu. Pindi utaratibu 
wa kimaadili katika bara na baharini unapokiukwa, majanga huan- 
za kutokea moja baada ya jingine. Ukweli huu umeelezwa katika 
Our’an Tukufu: 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


“Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyoyafanya miko- 
no ya watu, ili Mwenyezi Mungu awaonyeshe baadhi ya waliyo 
yatenda. Huenda wakarejea kwa kutubu.” (Rum, 30:41) 

Adhabu katika aya hii imeelezwa kuwa ni sehemu ndogo tu. 
Inasema kuwa adhabu kuu itakuwa siku ya Kiyama. Pia inasema 
kuwa adhabu hii ni onyo. Hivyo basi, mja anapaswa kujilinda kwa 
Mwenyezi Mungu zaidi kuliko hapo kabla na kuomba msamaha 
kutoka kwake. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema: 

“Na Mwenyezi Mungu hakuwa wa kuwaadhibu nawe umo 
pamoja nao, wala Mwenyezi Mungu si wa kuwaadhibu na hali ya 
kuwa wanaomba msamaha.” (Anfal, 08:33). 

Mbali na kuomba msamaha na kuswali rakaa mbili, tunapas- 
wa kutafuta kimbilio katika rehema na huruma ya Mwenyezi 
Mungu kama asemavyo Mwenyezi Mungu: 

“Enyi mlio amini! Takeni msaada kwa subira na Sala. Hakika 
Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.” (Baqara, 2:153). 

Siku moja Mtume (s.a.w) alisema: “yeyote anayemsaidia na 
kumfariji mwathirika wa janga, Mwenyezi Mungu atamlipa mara 
mbili” (Ramuz al-Ahadith). 

Tunatakiwa kukumbuka kwamba tunaweza kuwa katika hali 
hiyo badala ya wao, na wanaweza kuwa katika hali yetu. Hivyo basi, 
tunapaswa kuwasaidia kama njia ya kuonesha shukrani kwa Mwe- 
nyezi Mungu. Tunatakiwa kwenda kuwasaidia maskini, majeruhi, 
na wakiwa wanaoishi katika eneo la maafa, na kuponya huzuni na 
maumivu haraka iwezekanavyo. 

Aidha tunapaswa kutumia fursa hii kuongeza matendo yetu 
mema kama asemavyo Rumi: 

“Katika hali hiyo msihi Mwenyezi Mungu! Mlilie Mwenyezi 
Mungu na uzitaje sifa zake, na kuongeza matendo yako mema! “ 





Khofu na Matumaini 


Katika hali fulani, tunaishi maisha ambayo tumepewa kama 
zawadi. Katika tukio la maafa ya kutisha yanayouwa na kujeruhiwa 
na maelfu ya watu, tunapata bahati y kurejea katika dunia hii kwa 
mara nyingine tena na kupewa muda wa ziada kuongeza matendo 
yetu mema. Kama hali ni hiyo, hatutokuwa tena na udhuru halali 
na kusema, “Mola wetu! Turejeshe ulimwenguni ili tuweze kuji- 
toleaa maisha yetu ya kukuabudu.” Kwa hiyo tukio hilo la kutisha 
linapaswa kutuamsha. Tunapotumia fursa hii, tunatakiwa kuy- 
apanga vizuri maisha yetu mara kwa mara tukitafakari kifo kaitika 
roho ya msemo usema “Kufa kabla kifo hakijakujia.” Tunapaswa 
kuzipa nyoyo zetu mafunzo ya uvumilivu, subira, kuwajibika, 
uthabiti na kuswali katika hali ya utulivu na kujisalimisha kwa 
Mwenyezi Mungu. 

Aya ifuatayo ya Qur’an Tukufu, inajayozungumzia wakati 
Nabii Musa (a.s.) alipojilinda kwa Mwenyezi Mungu pindi mlima 
Sinai ulipotikiswa na tetemeko la ardhi, ina somo muhimu kwa ajili 
yetu: 

Na Musa akawateuwa watu sabiini katika kaumuyake kwa 
miadi yetu. Na ulipo fika mtetemeko mkubwa alisema: Ewe 
Mola wangu Mlezi! Ungeli taka ungeli wahiliki wao na mimi 
zamani! Unatuhiliki kwa waliyo yafanya wajinga katika sisi? 
Haya si chochote ila ni mtihani wako, umpoteze umtakaye 
na umhidi umtakaye. Wewe ndiye Rafiki Mlinzi wetu. Basi 
tughufirie na uturehemu. Na Wewe ndiye mbora wa kughu- 
firia. (A’raf 7:155) 

Hivyo basi, tumeona kuwa hata manabii hawakuachwa kupe- 
wa kujaribiwa; nyoyo zao zilitahiniwa kwa majanga ya kutisha ili 
zipate kumtii, kumthamini, na kumpenda Mwenyezi Mungu. 
Mwishowe, daima walidumisha hali ya khofu na matumaini, na 
wakawa viongozi wa wateule ambao walioidhinishwa na Mwenyezi 
Mungu. Sisi wote tunatakiwa kuishi kwa mujibu wa taratibu za 
Mwenyezi Mungu, kudumisha uwiano wa khofu na matumaini 
katika hali zote za usalama na ugumu. 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Ee Mola wetu! Ulinde ummah wa Kiislamu dhidi ya misiba na 
mateso, na dhidi ya ghadhabu Yako! Tufanye kuwa miongoni mwa 
wenye bahati waliopata neema Zaako kwa kuonesha uvumilivu 
katika hali ya khofu (ya ghadhabu yako) na matumaini (katika 
huruma yako), na katika usalama na shida! Zijaalie nyoyo zetu 
utulivu na umakini! Zibadilishe siku hizi nyeusi za mateso na shida 
kuwa asubuhi zenye baraka na furaha! 

Amin! 






7 . 


Kughafilika 


M safiri mmoja ambaye alikuwa anasafiri katika jang- 
wa kubwa ghafla alikutana na mnyama pori na 
kuanza kukimbia. Lakini kadiri alivyokimbia zaidi, 
aliona kwamba mnyama huyo angeweza kumkamata, hivyo aka- 
ruka ndani ya kisima bila kutafakari. Alipotumbukia katika kina 
cha kisima alishikilia tawi lililokuwa likining’inia kwenye ukuta wa 
kisima. Alilishikilia tawi kwa nguvu zake zote ili kuokoa uhai wake 
anaoupenda sana. Chini ya kisima kulikuwa na nyoka waliokaa 
tayari kumtafuna. Kisha akaona panya wawili - mmoja mweusi na 
mwingine mweupe - wakiitafuna mizizi ya tawi. Alianza kuogopa 
mno kiasi cha kukaribia kudondoka. Baada ya muda akaona tena 
asali katika ukuta na kujisemea, “Hebu nionje hii asali, huwenda 
nisipate nafasi nyingine ya kupata chakula hicho kitamu.” 


Mtu aliyekuwa hatarini alivutwa mno na asali, akasahau hali 
yake yenye kuhuzunisha. Akawa kama mbuni aliyeweka kichwa 
chake kwenye mchanga, akidhani kuwa amejificha. Macho yake 
yalipofuliwa na ladha ya kupita ya asali. Badala ya kujaribu kutoka 
nje ya kisima, akafurahia kula asali wakati panya wakitafuna mizizi 
ya tawi. Msafiri huyo maskini akaanguka na kuvamiwa. 


Katika kisa hiki kisima kinawakilisha majanga na maisha ya 
kidunia, majoka yanawakilisha tabia mbaya, asali tamaaa za kidu- 
nia, panya mweupe na mweusi wanawakilisha usiku na mchana, na 
msafiri anatuwakilisha sisi - mtu wa kawaida mwenye kughafilika. 
Tawi inawakilisha umri wa maisha ya mtu: pindi umri huo unapoli- 
wa na panya wa muda, maisha hufikia mwisho. Kisa chote ni 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


mfano wa hali ya mwanadamu ambaye alitumwa katika dunia hii 
kwa kazi maalumu lakini akayasahau majukumu yake kwa sababu 
ya tamaaa za kidunia zenye kuhadaa. 

Wokovu wa mtu unapatikana katika kujitakasa na sifa mbaya 
na kuutumia muda katika njia bora. Ndiyo maana mwanadamu 
ameumbwa na kupewa muda - ib aweze kujitambua. 

Kila kiumbe juu ya uso wa ardhi anaweza tu kupata furaha 
kwa kuishi kwa mujibu wa asili na maumbile yake ya kweli. Binad- 
amu, ambao ni viumbe bora kubko viumbe wengine wote katika 
dunia hii, hufanikiwa tu kwa kuielewa sababu ya uwepo wao na 
kupanga maisha yao kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. 
Uhai unaotumika kinyume na makusudi ya Mwenyezi Mungu, 
kwa sababu ya ujinga wa mtu kutojitambua na kuitambua asili 
yake, ni uhai wenye taabu. Mtu anayeishi kwa njia hiyo anaitwa 
mwenye kughafibka (ghafil). Ni udanganyifu kwa binadamu kutoi- 
juwa ya asili yake ya kweli, nafasi yake, na hekima na madhumuni 
ya uhai na kifo chake. Ni vigumu kumfikiria mtu mwenye akib 
asiyetaka kuelewa hekima na siri za kweb za kuwasili kwa mwan- 
adamu katika dunia hii kutoka katika ubmwengu wa ghaibu, na 
kisha kuondoka baada ya kutahiniwa. 

Uelewa wa maana habsi ya ubinadamu, uhai, na kifo hufikiwa 
tu kwa kuepukana na mghafala. Kwa upande mwingine, jambo hib 
linawezekana tu kwa akib salama na moyo wenye ustawi wa kiroho. 
Silika za asili za binadamu kama vile uzembe, tamaaa, kiburi, wivu, 
ubadhirifu, na hasira vyote ni ishara haribifu za hab ya kughafilia. 
Ni madanganyo makubwa kutumbukia katika sifa hizo na kuzama 
katika dimbwi lake. Ni kwa sababu ya madanganyo haya na mwele- 
keo wa binadamu unaomvuta kwenye nafsi kwamba dhambi 
humziba mtu asiifahamu wa haqiqah (uhalisia). Dhambi zinaweza 
kuiharibu heshima ya mwanadamu, zikaififiza roho na kusababi- 
sha mtu huyo kumpuuza Muumba. Qur’an Tukufu inawaelezea 





Kughafilika 


watu hao kama ifuatavyo: “ole wao wenye nyoyo ngumu zisizom- 
kumbuka Mwenyezi Mungu!” (Zumar, 39:22). 

Maadili yatapodhoofika katika moyo wa mtu, hali ya ndani ya 
kiroho na ufahamu wa kweli navyo pia hudhoofika mapema. Mtu 
huyo hawezi tena kuipata istiqamah (unyoofu). Yule anayezama 
katika dhambi anakuwa kipofu wa makosa yake mwenyewe. Watu 
wenye kughafilika ambao wapo chini ya ushawishi wa nafsi hawat- 
ambui uharibifu waliyojisababishia, kwa maana wanakuwa vipofu 
na viziwi wa ukweli. Mtu ambaye ana jeraha katika kidole chake 
anaweza kula kwa kidole hiki bila kuhisi karaha yoyote, lakini wale 
walio pamoja naye katika meza hiyo hiyo hawawezi kula kwa 
sababu kuona kinyaa cha jeraha lake. Katika njia hiyo hiyo, watu 
wenye kughafilika hawahisi uharibifu wanaousababisha kwa watu 
wengine. Wamefungwa katika mghafala wao kama askari katika 
deraya. Wao ni vipofu na viziwi wa ukweli na wa mambo yote ya 
Kimungu. Mwenyezi Mungu anawaelezea watu hawa kama “Viziwi, 
mabubu na vipofu ...” (Baqara, 2:18) 


Rumi anasimulia kisa chenye kuchekesha cha ziara kiziwi 
mmoja mwenye kughafilika aliyoifanya kwa jirani yake aliyekuwa 
mgonjwa. Kiziwi hakumtembelea jirani yake mgonjwa kwa nia 
nzuri, alimtembelea tu ili aonekane na watu. Vrle vile mgonjwa pia 
alikuwa mtu mwenye kughafilika, ambaye katika makosa ya kwan- 
za ya mgeni wake alianza kumshutumu bila kutoa faida ya shaka 
kwa mgeni. Kisa hiki ni kama ifuatavyo: 

Rafiki mmoja mwenye busara alimwambia rafiki yake kiziwi: 
“Jirani yako ni mgonjwa. Je, huna taarifa?” 

Baada ya kusikia hili, mtu huyo mwenye kughafilika alianza 
kufanya mahesabu jinsi ya kumtembelea jirani yake: 


“Nikimtembelea jirani yangu, nitawezaje kumuelewa mgonjwa 
na uziwi wa masikio yangu?” 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Kisha akasema: 

“Mtu anapokuwa mgonjwa sauti yake hupungua. Hivyo 
sitokuwa na uwezo wa kuelewa maneno yake yoyote.” 

Hata hivyo aliamua kumtembelea jirani yake, huku akiwaza: 
“Sina njia ila kumtembelea kwa sababu ni jirani yangu. Vinginevyo 
kila mtu atanilaumu kwa kutomtembelea jirani yangu na hii itani- 
vunjia heshima sana.” 

Kisha akafanya mpango: 

“Nitakapomtembelea nitajaribu kuelewa anachosema kwa 
kuangalia harakati za midomo yake. Sitomuonesha jirani yangu 
kwamba siwezi kumsikia. Kwa vyovyote hatoweza kugundua uziwi 
wangu kwa sababu ya maumivu yake mwenyewe.” 

Kwanza nitasema: 

“U hali gani jirani yangu mpendwa?” 

Yeye pengine atajibu: 

“Sijambo.” 

kisha nitasema: 

“Alhamdulillah! ” 

Hapo nitamuuliza: 

“Leo umekula nini?” 

Pengine atasema: 

“Nilikunywa mchuzi na sharubati.” 

Nitasema: 

“Natumaini uliifurahia!” 

Nitamuuliza: 





Kughafilika - 

“Kwa hiyo ni nani daktari anayekuja kukufanyia uchunguzi?” 
Atasema: 

“fulani na fulani...” 

Nitamwambia maneno mazuri ili kuongeza ari yake: 

“Wewe ni mtu mwenye bahati sana. Ulifanya vizuri kumuita. 
Akifika, kila kitu kitakuwa sawa.” 

Kiziwi huyo maskini akaenda kumtembelea jirani yake baada 
ya kupanga mazungumzo, maswali, na majibu yote akilini mwake. 

Kwanza alimuuliza kama abvyopanga: 

“U hali gani jirani yangu mpendwa?” 

Jirani yake akamjibu akiugulia maumivu makali: 

“Hali yangu ni mbaya sana. Ninahisi kana kwamba ninakufa.” 

Lakini kwa kuwa kiziwi hakusikia jibu akasema mara moja: 
“Alhamdulillah!” 

Mgonjwa huyo abumizwa na maneno haya na kukirihika sana. 
Alishindwa kuuelewa mtazamo wa jirani yake. Akawaza: 

“Jirani yangu anataka nife!” 

Kiziwi aliuliza swali lake la pili brla wasiwasi wowote: 
“umekula nini?” 

Jirani aliyekuwa ameudhika alijibu kwa hasira: 

“Sumu!” 

Kiziwi akasema: 

“Ni matumaini yangu kuwa uliifurahia!” 

- 






- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Mgonjwa akawa na hasira - hakuwa mtu mwenye suhira. 
Kisha kiziwi akasema: 

“Ni madaktari gani wanaokuja kukuchunguza?” Hasira ya 
mgonjwa ilifikia kilele chake. Akang’aka akisema: 

“Ulitarajia nani atakayekuja? Bila shaka Malaika wa mauti!” 

Lakini kiziwi hakuweza kusikia kile alichoamhiwa na jirani 
yake huyo na hakuweza kuuelewa mtazamo wake. Badala yake, 
alijibu: 

“Wewe ni mtu mwenye bahati sana. Daktari huyu hutoa tiba 
nzuri kokote aendako. Unapaswa kufurahia sana ujio wake! “ 

Kisha aliondoka, akiwa ameridhishwa sana na kazi aliyoifanya. 
Wakati akitoka ndani aliwaza mwenyewe: 

Nina bahati mno kwa kumtembelea jirani yangu! Nimelinda 
sifa na umashuhuri wangu na kumfurahisha mwenye bahati 
mbaya.” 

Hata hivyo ziara hii ya mtu mjinga ilikuwa mbaya, ingawa 
yeye alidhani kwamba ilikuwa na faida. Mgonjwa yule sasa ali- 
tamka maneno makali kuhusu jirani yake: 

“Sasa nimejua kuwa yule anayeitwa jirani yetu ni adui yetu 
mkubwa! Aibu iliyoje kwa kutoweza kulijua hii mapema!” 
Alimlaani jirani yake baada ya kuondoka, akisema: 

“Kutembelea wagonjwa hufanyika kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu na ili kuwafariji. Hata hivyo, mtu huyo hakuja kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, bali kwa ajili ya watu. Wala hakuja kuuliza 
kuhusu afya yangu bali alikuja kwa uadui, na kunikosea, na kulip- 
iza kisasi kwa mgonjwa! Alitaka kuufurahisha moyo wake mbaya 
kwa kumuona adui yake akiwa katika hali ya unyonge na udhaifu! 
Hata hivyo, sijawahi kumfanyia ubaya wowote katika kipindi cho- 
chote ambacho tumekuwa majirani” 






Kughafilika 


Rumi anafafanua kisa hiki: 

“Kiziwi anamuumiza mwenzake kwa nia ya kumfurahisha. 
Anauweka moyo wa jirani yake kwenye moto kwa maneno yake ya 
uwongo. Kwa kumtembela rafiki yake mgonjwa kwa namna ya 
unafiki, anakuwa ametenda dhambi.” 

“Kwa sababu ya maneno yake yaliyojengeka kwenye msingi wa 
kukisia, ujirani na urafiki wao uliangamizwa kabisa.” 

“Kwa upande mwingine, mgonjwa alishindwa na hasira yake 
na hakuweza kuonesha uvumilivu. Kwa kufanya hivyo, hakupata 
thawabu yoyote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakujaribu kujif- 
unza nia ya jirani yake kiziwi. Kinyume chake, hakuonesha utashi 
mwema kwake!” 

Watu wengi hujikuta katika hali kama hizo. Wanafanya ibada na 
hawaishi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, bali kwa maslahi yao 
wenyewe. Hujaribu kupata pepo kwa ibada iliyochanganywa na nafs” 

“Ibada yao huficha dhambi na kumfanyia Mwenyezi Mungu 
washirika. Kufanya ibada kwa ajili ya mwingine ni dhambi kubwa. 
Swala inayoswaliwa kwa riya, ingawa itachukuliwa kwa nje kuwa ni 
safi, huuchafua moyo kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika. 
Kama ambavyo maji hupoteza ladha yake tamu kwa kuangukiwa 
na tone moja la uchafu, hali ni hiyo hiyo kwa ibada inayofanywa na 
moyo wenye maradhi na wenye kughafilika.” (Imenukuliwa kutoka 
Mathnawi, VI, 3360-95) 

Tafsiri ya kiziwi ya tabia ya jirani yake mgonjwa na maneno 
yake yanayoenda na ufahamu wenye mghafala vinatukumbusha 
ukiziwi wa maadili ya watu wa leo. Tabia ya viziwi wa leo wanaogom- 
bania kufungwa kwa shule za kidini na za Qur’an haielezeki kwa 
namna yoyote nyingine.'* 

6. Mwandishi anatukumbusha hatua ya kuzifunga rasmi shule za kidini za 
elimu ya juu na masaibu yaliyosababishwa na sheria mpya dhidi ya ma- 
funzo ya Qur’an nchini Uturuki katika miaka ya hivi karibuni. 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Tabia ya watendaji wenye kughafilika, amabo ni viziwi wasi- 
osikia upinzani wa umma dhidi ya sheria hii mpya, ni mfano bora 
wa watu walioghafilika. Wale wanaofaidika na fursa za ulimwengu 
huu bila kujua kwa hakika wanajaribu kufurahia neema za mpito. 
Wanayachukulia maisha yao hapa duniani kuwa ni pepo. Lakini 
kwa hakika wale wanaopora neema hizi za kimungu watakumbana 
na hukumu kali huko akhera. 

Rumi anauelezea ukiziwi, ambao ni silika ya maumbhe ya 
mwanadamu kuvutwa na mambo ya dunia, katika namna ifuatayo: 

“Unapokunywa na kula chakula kitamu cha ulimwengu huu, 
unakunywa na kula kana kwamba uko ndotoni. Unapoamka 
unahisi njaa na kiu kwa mara nyingine! Chakula ulichokula ndo- 
toni kinakuwa hakijakufaa chochote. Dunia ni kama ndoto tu. 
Dunia na neema zake ni kama mfano wa mtu anayeomba kitu 
ndotoni na akapewa. Anapoamka hakuti alama yoyote ya neema 
alizopewa ndotoni! Dunia hii imeumbwa kwa furaha za mpito zin- 
azotolewa ndotoni.” 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Je! Umemwona aliye fanya matamaanio yake kuwa ndiye 
mungu wake?” (Jathiya, 45:23) 

“Masikio” katika kisa cha hapo juu yanaweza kudhani kuwa 
yanelewa maneno na herufi. Tena “macho” yanaweza kudhani 
kuwa yanaona kitu. Lakini vipi kuhusu masikio ya ndani yanayo- 
takiwa kusikia siri na sauti zilizofichika? Na vipi kuhusu macho ya 
ndani yanayotakiwa kutazama siri za kimungu? Ukiziwi wa moyo 
na upofu wa macho humfanya mtu aliyeghafiJika kuwa na hasara 
hapa duniani na akhera. 

Siku moja Mtukufu Mtume (s.a.w) alimwambia Malaika Jibril 
(a.s.): 

“Je waweza kunionesha mtu ambaye katika ulimwengu huu 
anamuabudu mwenyezi Mungu zaidi ya watu wote?” 





Kughafilika 


Jibril (a.s) akamuonesha mtu ambaye miguu na mikono yake 
vilikuwa vimeharibiwa na ukoma, na macho yake yamepotea. Mtu 
huyo alikuwa akisema: 

“Ewe Mwenyezi Mungu! Wewe ndiwe uliyenipa ulichonipa 
kupitia mikono na miguu hii. Na Wewe ndiwe uliyeniokoa kuto- 
kana na uliyoniokoa. Ewe Mola wangu! Umeacha katika kina cha 
moyo wangu takwa moja tu: Kukufikia.” 

Moyo unapodunda kwa ajrli ya Mwenyezi Mungu pekee, 
dhamira na tabia huwa tofauti na zilivyokuwa. Kwa hiyo, ili kue- 
puka mghafala, ni lazima tuzitakase nyoyo na kuzisafisha nafsi 
zetu, kuondosha nyoyoni mwetu kila kitu isipokuwa utajo wa 
Mwenyezi Mungu, na kuzishuhudia ishara za hekima na neema 
zinazopatikana katika ulimwengu. 

Watu wanapofanya kinyume, hiyo ina maana kuwa watash- 
indwa kujiokoa kutokana na mghafala, na watajipeleka kwenye 
maisha ya kuhasirika katrka hii ndunia na kesho akhera. Tunat- 
akiwa kumjua Muumba wetu na kujua sababu za kuwepo kwetu 
kadiri tunavyoweza, na tunapaswa kuzileta nafsi zetu kwenye 
Qur’an na Sunnah kwa moyo uliojaa tafakuri na hekima. 

Binadamu wanatakiwa kuishi karibu na Muumba wao. Wana- 
takiwa kumuabudu Mwenyezi Mungu, aliwapa neema Zake katika 
maisha yao, akawasamehe dhambi zao, na kuzijua siri zao zote. 
Ibada imweka katika kipindi maalumu, lakini imani na utumishi ni 
vitu vya maisha. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujumuishe katika marafiki 
Zake walio katika njia iliyonyooka na wenye moyo uliojaa ufahamu 
wa ukweli! 





Amin! 





8 . 


Kukipamba kifo 


K ukipamba kifo” ni hali inayoashiria kiwango cha uko- 
mavu ambapo mtu anaweza kupunguza vipengele hasi 
na visivyovutia vya nafsi. Ni hali inayoweza kumuinua 
mtu wa kawaida kumpeleka kwenye daraja ya binadamu kamili 
kulingana na kanuni ya “Kufa kabla kifo hakijakujia.” 

Kwa ukomavu huo mja huja karibu na Muumba na tamaaa 
zote za kimwili hukosa njia. Mja anaweza kupata furaha katika 
ibada, wema katika kuamiliana na watu, na kheri katika tabia. 
Roho huanza kupata raha ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. 
Ndiyo maana Rumi anakizungumzia kipindi ambacho alipokuwa 
hajawa katika hali ya ukaribu na Mwenyezi Mungu: “nilikuwa 
mchanga”, kuhusu kipindi alipopata furaha kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu: “Nilikomaa,” na kuhusu kipindi ambacho siri za ulimwen- 
gu zilifunguka mbele yake kama kitabu: “Niliunguzwa.” Maelezo 
haya ni ishara ya juhudi katika njia ielekeayo kwa Mwenyezi 
Mungu. Ingawa njia zinazoelekea kwa Mwenyezi Mungu ni “nyingi 
kama idadi ya pumzi za viumbe wote”, njia inayofaa zaidi ni faqr-u 
fana’. Faqr-u fana’ ina maana ya kuiondosha nafsi na maa siwa - 
“chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu” - ndani ya moyo na roho, 
kama matokeo ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Jambo hilo huleta 
matokeo ya kukipamba kifo, ambacho hubadilika na kuwa muun- 
gano wa milele na Mwenyezi Mungu kama ishara ya msemo ulio- 
tajwa hapo juu, na kuzama (fana) ndani ya Mwenyezi Mungu. 

Upatikanaji wa zawadi ya ishara hii huwezekana tu pale mtu 
anapochunga masharti yafuatayo, ambayo yanafaa kwa kila mtu: 




Kukipamba kifo 


a) Tawbah (toba) 


Dhambi huhamasishwa na ujinga, hamu ya ngono, kiburi, 
hasira, chuki, raghba potofu, wivu na ubadhirifu. Mielekeo hii ni 
vikwazo vinavyompeleka mwanadamu mbali na Muumba wake. 
Kama mtu akiielewa kikweli kweli nafsi yake, anaweza kusumbu- 
liwa na uzito wa maovu yake. Hisia za ndani za wema huamka 
ndani ya moyo wake, na moyo wake hupata amani ya Mwenyezi 
Mungu na kumwaga machozi ya majuto na huzuni kubwa. Hii 
huzuni na majuto ni Tawbah (toba), ambayo ina maana halisi ya 
kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa hiari kabla ya kurejea kwa 
lazima kwa njia ya kifo. Kwa maneno mengine, Tawbah ina maana 
ya kuondoa vikwazo kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu 
kwa njia ya hisia za majuto. 

Tawbah ni hatua ya kwanza ambayo ni ya muhimu kwa ajili ya 
kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa dhambi ni vikwazo 
ambavyo upunguza na unyeti wa moyo na kuushusha chini. Hali 
hii ni kama taswira yenye wingu katika kioo kichafu. Ili kuona sura 
katika kioo hiki kichafu vizuri ni lazima ukifute kwa nguo safi. Hali 
kadhalika, ili kurejea kwa Mwenyezi Mungu ni lazima kuusafisha 
moyo kwa Tawbah dhidi ya dhambi zote, ambazo ni ukungu juu ya 
moyo. Ndiyo maana katika matawi yote ya tasawwuf kitu cha 
kwanza kufanya ni kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha (istigh- 
far). Hii ni kama neno “la” katika tamko la sahada ya Umoja wa 
Mwenyezi Mungu (Kalimat al-tawhid), la ilaha illa Allah, yenye 
maana ya “Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu.” Kwa maneno 
mengine, kwanza ni lazima kuondosha vitu vyote vibaya na kuan- 
daa msingi unaofaa kwa lengo la kweli. 


Hivyo, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu ni kama 
sharti la swala kweli. Rumi anasema, “Muombe msamaha Mwe- 
nyezi Mungu kwa moyo uliojaa majuto na macho yenye kulia kwa 
sababu maua hustawi katika udongo wenye unyevu nyevu.” 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


b) Zuhd (Kuipa nyongo dunia) 

Zuhd ina maana ya kuukomboa moyo kutoka kwenye mtego 
wa anasa za kidunia, anasa za mali na cheo. Kwa hakika, kifo huvi- 
futa vyote hvi ndani ya dakika moja. Msinngi wa zuhd ni kuwa na 
uwezo wa kuyaacha maisha na mali kwa hiari kahla ya ujio wa kifo 
kisichokuwa na hiari. Ufahamu wa hinadamu, kati ya hakika mhili 
nzito za kuzaliwa na kufa, hauwezi kuepuka ulimwengu wa (mpito) 
vivuli kwenda kwenye ulimwengu wa ukweli mpaka itakapofikia 
hali ya ufahamu halisi wa dunia na Akhera, na kuihadilisha tahia 
ya mtu ipasavyo. Mtu mmoja mwenye hekima aliielezea dunia hii, 
amhayo ni ishara ya hekima ya ki-Mungu, kwamha ni sayr-i bidayi 
kwa wale wenye husara au “kujifunza somo” kutoka katika siri kuu 
za Mwenyezi Mungu, na kama “chakula na raha” kwa wapumhavu. 
Mtu asipoyawekea kikomo matamaanio ya kidunia katika moyo 
wake, matokeo yake kuchanganyikiwa, jamho litakalomsahahishia 
maangamizi. 

c) Tawakkul (kumtegemea Mwenyezi Mungu) 

Tawakkul ina maana kuwa mja anakimhilia kwa Mola wake na 
kujisalimisha kwake kahla ya ujio wa kifo. Kumtegemea na kujisa- 
limisha kwa Mwenyezi Mungu haina maana ya kuacha sahahu zote 
kando, hali ina ya mja kutamhua kuwa kama sahahu hazitoendana 
na utashi wa Mwenyezi Mungu, kila jitihada zitakuwa hatili. Kifo 
ni msmgi wa kuufahamu uhusiano wa chanzo na majaahwa. Mwe- 
nyezi Mungu anasema: “anaye mtegemea Mwenyezi Mungu Yeye 
humtosha.” (Talaq, 65:3) 

Kwa maneno mengine, kwa yule amhaye moyo wake umejaa 
upendo kwa Mwenyezi Mungu, tawakkul ma maana ya kumuamini 
na kujikahidhi kwa Mwenyezi Mungu pekee. Mwenyezi Mungu 
alimuuliza Nahii Musa (a.s) kuhusu fimho iliyokuwa mkononi 
mwake na kumwamhia: “Itupe!” kwa sahahu imemzuia kumtege- 
mea kikamilifu Mwenyezi Mungu kwa kumpa hali ya kujiamini. 





Kukipamba kifo 


Mwenyezi Mungu anasema teana: “mtegemeeni Mwenyezi Mungu 
ikiwa nyinyi ni Waumini.” (Ma’idah, 5: 23) 

Tawakkul haina maana ya kuacha tahadhari na juhudi, kin- 
yume chake, ni kujisalimisha kwenye nguvu za Mwenyezi Mungu 
tu baada ya mja kuchukua hatua hizo. 

Kutokana na tawakkul ya Nabii Ibrahimu (a.s) na kujisalimi- 
sha kwake kwa Mwenyezi Mungu moto haukumchoma. Alipoone- 
sha tawakkul yake ya kweli, Mwenyezi Mungu aliuamuru moto 
“kuwa baridi na salama kwake!” Kwani, kama tulivyosema, tawak- 
kul ina maana ya kuchagua kukabidhi kila kitu kwa Mwenyezi 
Mungu kwa hiari kabla ya ujio wa kifo. Rumi, akihoji tawakkul na 
utiifu wetu wa kawaida anasema: “Jichunguze uone kama una sifa 
ya Ibrahimu (a.s.) au la. Moto unajua na hautowachoma wale 
wanaojisalimisha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu kama alivyo- 
fanya Ibrahimu (a.s).” 

d) Qana’ah (kutosheka) 

Qana’ah ina maana ya kutotamaani zaidi ya kile kilicho lazima. 
Binadamu atatosheka kabisa baada ya kufa. Tiba pekee ya wivu na 
tamaaa potofu - tabia hatari zaidi - ni kuwa na roho ya kutosheka, 
kwa sababu hazina ya Mwenyezi Mungu inaupa moyo hali ya 
kuridhika isiyokoma. Mtukufu Mtume (s.a.w) amenukuliwa akise- 
ma: “Kutosheaka ni hazina isiyochakaa.” (Bayhaqi, al-Zuhd al- 
Kabir) 

Hivyo basi, kipimo halisi cha utajiri ni kuotosheka na kurid- 
hika na mgawo huo wa kimungu. Qana’ah maana yake si kuwa na 
wivu wa walio nacho. Furaha ya kuwa tajiri wa moyo inaweza 
kupimwa kwa kutosheka pekee. 

Ni kanuni ya imani kwamba riziki hukadiriwa na Mwenyezi 
Mungu. Mja anapolizingatia hili, ni dhahiri kwamba tamaaa poto- 
fu na uchu si tu kwamba huonekana mbaya bali pia huwa kutoku- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wa na maana yoyote. Hata hivyo, baadhi ya watu bado wanash- 
indwa kuacha tamaaa zao potofu ili wawe na utajiri, ingawa 
wanashuhudia kwamba wale wanaozalisha faida na wale wanaotu- 
mia kwa kawaida ni watu tofauti. Watu kama hao wanakabiliwa na 
umimi usiotibika. Kwao mali humaanisha uwezo kwao na kwa 
wengine. Macho na tahadhari kutoka kwa wenye wivu ni mara 
chache sana kuwapa furaha kubwa. 

Kutosheka ndio dawa pekee ya ki-Mungu inazoweza kutibu 
magonjwa hayo yote. Ni kwa nduvu ya kutosheka tu ndipo inapow- 
ezekana kuwa huru kutokana na majanga ambayo mtu anaweza 
kuyakabili kutokana na kuwa na mali nyingi. Kutosheka hakuhusu 
mali pekee, bali pia kujiona kunakotokana na nguvu ya mali. 

Kwa kifupi, ni muhimu kwa mtu aelewe kwamba mali ni ya 
Mwenyezi Mungu, na mtu huyo ni kama mtunza fedha tu. Khalifa 
‘Ali (r.a) anasema kuhusu wale wasiokumbuka kifo: “Watu wengi 
hujaribu kulimbikiza mali ili kuwafanya warithi wao kupigana.” 


f) ‘Uzlah (kujitenga au utawa): 

‘Uzlah ni sharti katika mafunzo ya Usufi ili kufikia daraja ya 
juu. Hata hivyo, utawa haina maana ya kufuta mahusiano yote ya 
kijamii. Kwa watu wa kawaida, utawa unaweza kufikiwa kwa kut- 
ambua utawa wa ndani kati ya makundi ya watu. Uzlah inajumui- 
sha kuutenga moyo na mambo ya kidunia na kuuelekeza umakini 
kwa Mwenyezi Mungu. 

Hata hivyo, baadhi ya watu wa Mungu huifanya uzlah kwa 
namna ya kujitenga moja moja; lakini haidhoofishi maisha ya 
kijamii kutokana na idadi ndogo ya watu hawa. Kujitenga kwa 
namna hiyo hufanyika katika hali maalum. Kwa ujumla, ‘uzlah 
katika mafunzo ya dini haina maana ya kujiondoa kutoka katika 
maisha ya umma. Kinyume chake, ina maana kujitenga akiwa 





Kukipamba kifo 


katika umma; kwa maneno mengine, kuwa peke yake pamoja na 
Mwenyezi Mungu hata anapokuwa katika umati wa watu. Ni kuwa 
pamoja na Mwenyezi Mungu katika ishara za ki- Mungu, kahla ya 
kuingia ndani ya kaburi, kwa kuacha mahusiano yote ya kidunia. 
Kwa kifupi, ni kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu kwa hiari, amba- 
po kifo ni uzlah isiyokuwa ya hiari’. 


f) Dhikr (kumtaja Mwenyezi Mungu): 


Ishara za heri za ki-Mungu (fayd) zipo kwenye msingi wa 
mahabbah (upendo wa Mwenyezi Mungu). Mahabbah inaweza 
kupatikana kutokana na kiasi cha dhikr kilichopo ndani ya moyo 
na akili. Upendo unaweza tu kukita mzizi katika moyo na katika 
akili kwa kumkumbuka mpendwa; kadiri tunavyomkumbuka 
Mwenyezi Mungu, ndivyo tunavyozidi kumpenda. 

Kama chanzo cha heri ya ki- Mungu, Lafdhul Jalal (“Allah”) ni 
jina muhimu zaidi miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. 
Kutokana na nguvu ya jina hili, mja {salik) anashauriwa adumu 
katika kuitaja na kuirudiarudia Lafdhul Jalal baada ya kufanya 
istighfar (toba). Kumkumbuka Mwenyezi Mungu huimarisha hatua 
ya kuelekea kwenye upendo wa Mwenyezi Mungu {mahabbatullah) 
kwa uwiano wa wingi na ubora wake. Kwa maneno mengine, 
kadiri dhikr inavyofanywa zaidi na inavyozidi kuwa na ikhlas ndani 
yake, ndivyo ishara kuu zinavyozidi kufikiwa. 

Mizizi ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu inapojikita katika 
moyo, ishara za utumishi wa muumini husogea karibu na uka- 
milifu. Qur’an Tukufu inasema: 

“Katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo hutua.” (Ra’d, 
13:28) 


Lafdhul Jalal isipokaa moyoni, mwanadamu hubaki akiwa 
amekwama katika mtego wa utajiri wa mali na tamaaa za mwili. 
Aya nyingine ya Qur’an Tukufu inasema: 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


“Je! Umemwona aliye yafanya matamaanio yake kuwa ndio 
mungu wake? Basi je, wewe utakuwa ni wakili wake?” (Furqan, 
25:43) 

Maadili, matendo mema na tabia za kiroho hukaa katika nyo9 
yo zilizojaa hali ya kiroho. Mwanadamu huweza kupata ubora wa 
kuwa kiumbe mzuri kuliko viumbe wengine wote. Kwa upande 
mwingine, kufr (ukafiri), shirk (ushirikina), matendo mabaya, 
mateso na wasiwasi hukaa katika nyoyo zilizojaa uovu. Kisha 
mambo hayo huanza kuutawala na kuudhibiti moyo: hugeuka 
kuwa kipofu dhidi ya lengo la uumbaji. Wakati mwingine yule 
mwenye moyo huo huwa na dalili kwa makundi mengine ya 
viumbe! 

Mshairi Nizami anauelezea mwisho wa wale wanaodhibitiwa 
na nafs yao: 

“Raha za dunia ni kama kujikuna sehemu inayokuwasha. Mara 
ya kwanza, ukijikuna unajisikia vizuri, lakini mwisho huanza kuli- 
umiza eneo linalowasha.” Katika kuonesha umuhimu wa maisha ya 
kiroho al- Junayd al-Baghdadi anaielezea ishara ya “kukipamba 
kifo” na kanuni ya “Kufa kabla kifo hakijakuja” kuwa ni “ Mwenyezi 
Mungu kuichukua nafsi yako na kukufufua pamoja Naye.” 


g) Tawajjuh (mwelekeo) 



Tawajjuh ni kupuuza wito wowote wenye kuvutia ha wito wa 
Mwenyezi Mungu. Kifo ni uthibitisho wa hali hii. Katika hali halisi 
mcha Mungu hawezi kuwa na tamaaa, rafiki na lengo badala ya 
Mwenyezi Mungu. Hata kwa muda mtu hawezi kushindwa kutam- 
bua au ghafilika {ghafil) kuhusu kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. 
Kifo kinapokuja, yule anayeghafilika juu ya uwepo Wake (Mwe- 
nyezi Mungu) atawekwa mbali na kila kitu alichokuwa akikielekea 
badala ya Mwenyezi Mungu kwa lazima. Furaha ya kweli ni kujisa- 





Kukipamba kifo 


limisha na kurudi kwa Mwenyezi Mungu na radhi Zake ukiwa 
bado uko hai. 


h) Sabr (subira) 

Sabr ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya 
juhudi huku kukiwa na matukio magumu na machungu, bila ya 
kubadilisha uwiano kati ya sifa ya ndani na ya nje. Kaburi itakuwa 
sehemu ya kufanya subira kwa lazima dhidi ya matamaanio yote ya 
kidunia. Tunakumbana na matukio yanayohitaji subira, ni muhimu 
kutumia baadhi ya sifa za kiamadili kama vile msamaha, wema, 
unyenyekevu, usafi wa moyo, kuridhika, huruma, rehema, upendo 
na uvumilivu. Ni muhimu sana tuwe na subira na kila kitu kina- 
chomuweka mbali mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Qur’an 
Tukufu inatuamrisha: 

“Na vumilia mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, na Yeye ndilE 
ye mbora wa mahakimu.” (Yunus, 10:109) 

Uvumilivu ni silaha kubwa dhidi ya matatizo. Kifo ni mwisho 
wa matamanio ya kihayawani, na kaburi ni sehemu ya lazima ya 
kufanya subira mpaka siku ya ufufuo. 


i) Muraqaba (kujichunga) 


Muraqaba ina maana ya mtu kuziweka kando nguvu na mam- 
laka yake. Kifo ni uthibitisho kamili wa hali hii. Kwa ufupi zaidi, 
muraqaba ni kujiweka mali na dhambi kwa mtu kuhisi kwamba 
Mwenyezi Mungu anamuona wakati wote. Hakuna kisichoonekana 
na Mwenyezi Mungu. 


Hakuna kitu kinachoweza kukwepa mauti na ufufuo. Kuwepo 
na kutokuwepo, kifo na uhai, kudumu na kutodumu daima vina 
uhusiano. Kha sekunde, maelfu ya seli hufa katika mwhi wa binad- 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


amu na maelfu kutengenezwa upya. Kila sekunde, maelfu ya 
watoto huzaliwa, na maelfu ya watu kufa. Kila sekunde, wakati 
watu wengi wenye kughafilika wakiwa wamezama ndani ya anasa 
za kidunia, watu wema wako katika hali ya maombi, kutafuta kim- 
bilio kwa Mwenyezi Mungu. Kaburi - kituo cha mwisho cha dunia 
- linamsubiri kila mtu. Ulimwenguni kote kuna mpangilio, mam- 
laka na utaratibu wa Mungu. Ili kuongeza sifa ya utumishi, ni 
muhimu kufahamu kuwa Mwenyezi Mungu anakuona kabla huja- 
fa. Kwa kuwaza na kutafakari, mwanadamu anaweza kujielekeza 
Mwenyezi Mungu, kama inavyoelezwa katika msemo huu wa 
busara: “Atakayejitambua atamtambua Mwenyezi Mungu.” 


j) Rida (kuridhia) 

Ridai ina maana ya kuishi kwa radhi za Mwenyezi Mungu kwa 
kuacha radhi binafsi. Kifo ndicho kinachothibitisha hali hii. Rida 
ni kukomaza ufahamu kupitia mchakato wa kuutakasa moyo na 
nafsi. Mtu hujelekeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kuukimbia utum- 
wa wa vitu vya mpito na vyenye hadaa. Kwa furaha kubwa ya 
kiroho, mtu huutambua uzuri wa maneno yaliyoelezwa hapa chini: 

Chochote kitokacho Kwako ni kizuri kwangu 

Ikiwa ni waridi lenye kupendeza au mwiba 

Ikiwa ni vazi la heshima au sanda 

Neema Yako na ghadhabu Yako; yote ni mazuri. 

k) - Tafakkur-i mawt (kutafakari kifo): 

Dunia ni shule ya imani katika ukweli kwamba kifo ni sheria 
ya lazima ya mpito. Rumi anasema: “Kufa ili ufufuliwe.” Kuuhuisha 
moyo inawezekana tu kama mtu ataachana na matamaanio yake. 
Mtume (s.a.w) anasema: “Mkumbuke Mwangamizi ya anasa mara 
kwa mara - kifo.” (Nasa’i, Tirmidhi, Ibn Majah) 

Taffakur-i mawt ni kukumbuka kifo kwa hiari kabla hakijaku- 





Kukipamba kifo - 

jia bila kupenda. Hivyo, ni kuwa tayari kuwa mbele ya Mwenyezi 
Mungu kwa kuacha uovu. Hii ni tafakuri iliyojengeka kwenye 
msingi wa imani. 

Tamaaa za kidunia, matumaini na faraja ya mpito ni kama 
majani ya mtiyanayodondokea juu ya makaburi. Kila jiwe la kaburi 
ni mshauri mkali anayezungumza kwa ukimya wenye ufasaha 
kuhusu kifo. Sababu ya kujenga makaburi katika miji, karibu na 
barabara, na katika maeneo ya misikiti, kwa namna moja, ni 
kuwawezesha watu kukitafakari kifo. 

Maneno hayawezi kuuelezea kikamilifu uzito wa kutisha wa 
kifo. Nguvu zote za mtu hufikia kikomo pindi kifo kinapomjia. 
Kifo kinapokuja, jibu pekee linalokuja kutoka duniani ni machozi 
na huzuni zisizokuwa na msaada. 

Mja akiacha tamaaa za kidunia kwa hiari, bila shaka Mwe- 
nyezi Mungu humtengeneza upya kwa wema na Neema zake. Kwa 
hakika, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Je, aliye kuwa maiti kisha tukamhuisha, na tukamjaalia nuru 
inakwenda naye mbele za watu, mfano wake ni kama aliyoko gizani 
akawa hata hawezi kutoka humo? Kama hivyo makafiri wamepam- 
biwa waliyo kuwa wakiyafanya.” (An’am, 6:122) 

Mja wa kweli huungana na wale ambao nyoyo zao zimeumbwa 
upya, kwani huachana na raha za kidunia za ulimwengu huu. 
Mtume (s.a.w) anasema: “Jihadharini na utambuzi (firasah) wa 
muumini, kwani yeye huona kwa Nur (nuru) ya Mwenyezi Mungu” 
(Tirmidhi) 

Maelezo yote yaliyotajwa hapo juu ni ni hali ambazo zinat- 
akiwa kuwekwa katika maisha ya kiroho ya mja ili kutekeleza wosia 
usemao: “Kufa kabla kifo hakijakujia.” Waumini wanaojaribu 
kufuata maamrisho haya huendelea mbele mpaka kwenye kiasi cha 
uziito wa juhudi zao na msimamo wao kwenye njia hii. Juhudi yao 
ya dhati huzaa furaha kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Dunia ni sarabi danganyifu na Akhera ni uzima wa milele. 
Kifo ni Siku ya hukmu binafsi ya mtu. Hebu tuamke kabla ya 
kuhesabiwa ili tusije tukawa wenye majuto. Ni ukweli usiokwepe- 
kea kwamba kila kiumbe cha mpito kitakutana na Malaika wa 
mauti katika mahali na wakati usiojulikana. Hakuna mahali 
tunapoweza kukikimbia kifo. Mwanadamu anapaswa tu kuikubali 
rehma na huruma ya Mwenyezi Mungu kama kimbilio pekee kwa 
kunufaika na maana ya aya isemayo: “Basi kimbilieni kwa Mwe- 
nyezi Mungu [dhidi ya uongo na uovu wote]” (Dhariyat, 51:50). 

Kama mtu akiishia kwa amri ya kili ya kibinadamu kama kitu 
pekee anachokiamini katika hii dunia, kaburi kwake ni mfereji 
wenye giza. Hofu ya kifo humfanya ahisi maumivu ambayo hawezi 
kuyalinganisha na chochote kile. Lakini kama atatumia kanuni 
zilizotajwa hapo juu, akaenda nje ya nafsi yake ya kidunia na kue- 
lekea kwenye upande wa kimalaika ulio ndani mwake, basi kifo 
kitaonekana kama hali ya kuungana na Mwenyezi Mungu. Hivyo, 
kifo, ambacho husababisha hofu kwa watu wengi, hugeuka na 
kumfanya mtu kuwa tayari kuungana na “rafiki wa juu kabisa” (al- 
Rafiq al-a’la). Aina hii ya kifo ni kama “shab-I ‘Arus i usiku wa 
harusi kama unavyoelezewa na Rumi, mmoja wa Sufi wakubwa. 
Kifo hubadilika kutoka kwenye uhalisia wenye kutisha na kuwa 
kitu kizuri kinachopendeza. Njia pekee ya “kukipamba kifo” ni 
kufuata masharti tuliyoyaelezea. Njia bora ya imeelezwa katika aya 
ifuatayo: “Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini.” 
(Hijr, 15: 99). Yaani, kumtumikia mpaka pumzi ya mwisho. Furaha 
iliyoje kwa wale wanaoweza kurudi kwa Mola wao kabla kifo haki- 
jawajia! 

Ewe Mola wetu, tuoneshe ulimwengu halisi kwa kufuata 
msingi wa “Kufa kabla ya kifo”, na tuishi katika ulimwengu kwa 
utambuzi. 


Amin! 





9. 


Rizq (Riziki) 


Abu Hazim anasema: “Duma yote niliiona katika mambo 
mawili: kwanza ni riziki yangu na ya pili ni riziki ya mtu mwingine. 
Riziki yangu itanikuta hata kama nikichukuliwa na upepo na 
kupelekwa mbali. Na kama nikijaribu kuchukua riziki ya mtu 
mwengine, sitoweza kuikamata hata kama nikiifukuzia kwa upepo.” 

Kutokuwa na kitu, umaskini, na kutoweza riziki yoyote ni baa- 
dhi ya hofu zinazoielemea akili ya mwanadamu, na mara nyingi 
huwasababishia wasiwasi mkubwa. Riziki (rizq) ni kituo kikuu cha 
mpango wa hali ya mtu. Huanzia kwenye hatua ya mwanadamu 
kutengenezeka katika tumbo la mama, na kuendelea mpaka anapok- 
ufa kutokana na majaliwa yake. Wakati wa kifo, kwa maana yake, ni 
kituo ambacho harakati zetu za kutafuta riziki hufikia kikomo. 

Riziki ya viumbe vyote imeshapangwa na kukadiriwa; haipun- 
gui wala kuongezeka zaidi ya ilivyopangwa. Kushikamana na 
nyenzo za kutafuta riziki (tawassul bil asbab) huzaa matunda pale 
tu sababu zinakuwa zimeshapangwa na Mwenyezi Mungu. Aya 
ifuatayo inalielezea jambo hhi kwa uwazi kabisa: 

S-’uS' ^ JS' 14p.5jxA^j 

“NA HAKUNA mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake 
iko kwa Mwenyezi Mungu.” (Hud, 11:06) 

Allah hukipa kila kiumbe fungu la riziki. Kwa sababu hiyo 

- 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

mawalii na marafiki wa Mwenyezi Mungu husikia maneno ya 
shukrani kwa baraka za Mwenyezi Mungu hata katika nyimbo za 
kurumbizi walio juu ya miti ya mawaridi. Aya ifuatayo inaelezea 
jinsi Mwenyezi Mungu anavyowapa riziki hata waliojeruhiwa na 
walemavu na wale wasioweza kupata riziki zao vizuri: 




“Na wanyama wangapi hawawezi kujimilikia riziki zao! 
Mwenyezi Mungu anawaruzuku hao na nyinyi pia. Na Yeye 
ndiye Mwenye kusikia Mwenye kujua.” (‘Ankabut, 29:60). 

Pia ni muhimu kufahamu kuwa kuna aina mbalimbali za uga- 
waji wa riziki katika dunia. Utofauti huu hutengeneza nidhamu na 
maelewano katika jamii badala ya kusababisha mgawanyiko na 
migogoro. Qur’an Tukufu inaonesha kwamba mali zote za kidunia 
ni milki ya Mwenyezi Mungu na kwamba hugawanywa kulingana 
na ujuzi wa Mwenyezi Mungu unaouita kudura {qada’ na qadar). 
Waumini wanatakiwa kuamini kwamba tofauti yoyote katika uga- 
waji wa riziki ni kwa faida yao. Kama utaratibu wa maisha ya watu 
ungeachwa mikononi mwa binadamu fhaifu, ambao mtazamo ni 
uliozungukwa na tamaaa, raghba na na mapungufu yao, ingeten- 
geneza machafuko katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu anasema 
katika Qur’an Tukufu: 


j IL -d i S LJd i ^ ^Lu,—.3 dJjj j 0j..,——aj i 










“Kwani wao ndio wanao gawa rehema za Mola wako Mlezi? 
Sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa 
duniani, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa 






Rizq (Riziki) 


daraja nyingi; kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wen- 
ginewe wawatumikie. Na rehema za Mwenyezi Mungu ni 
bora kuliko hayo wanayo yakusanya.” (Zukhruf, 43:32) 

Ugawaji wa riziki baina ya viumbe katika ulimwengu huu ni 
moja ya ishara za mamlaka kamili ya na nguvu za Mwenyezi 
Mungu. Wakati wowote wa siku, chakula cha usiku huandaliwa 
vizuri kwa viumbe wanaoruka angani, wanaotembea ardhini, au 
wanaoogelea baharini. Aidha, kwa ujumla, kiumbe mmoja hawezi 
kutumia chakula alichoumbiwa kiumbe mwingine. Kwa maneno 
mengine, chakula cha viumbe wote kimegawanywa kulingana na 
mazingira na mahitaji yao tofauti. Mgawanyo huu wa riziki - 
ambayo ni nyingi mno kama idadi ya viumbe katika ulimwengu, 
kila kimoja kikipata riziki yake! - ni ishara kubwa ya hekima 
uwezo na mamlaka. Vile vile, katika aya nyingine Qur’an Tukufu 
inasema: 




“ Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkun- 
julia riziki amtakaye na akamkadiria? Hakika katika haya 
bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao amini.” (Zumar, 
39:52) 


Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) anasema kuhusu suala 
hili: “Yeyote kati yenu atazamaye hali ya yule aliye juu yake, basi na 
atazame hali ya yule aliye chini yake. Hii itamfanya asidharau 
neema za Mwenyezi Mungu.” (Bukhari, Muslim, Tirmidhi) 


Kwa hiyo basi, raha na furaha ya maisha yetu vinategemea 
imani yetu kwamba kile tunachopewa ni bora kwetu. Kuna matukio 
mengi ambayo kwa mara ya kwanza yanaweza kuonekana kama 
balaa, lakini matokeo yake yakawa na mazuri kabisa, kama umas- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


kini unavyoweza kumuingiza mtu peponi. Vivyo hivyo, kuna 
matukio mengi ambayo mwanzo yanaweza kuonekana kuwa ni 
mazuri, lakini matokeo yake yakawa yenye kusikitisha na kuhu- 
zunisha, kama vile mali ambayo haikutumika katika kheri na 
badala yake ikatumika kwa matamaanio duni. Mwenyezi Mungu 
anasema: 

^ ^^ ^ 

“Kuleni katika vitu vizuri hivyo tulivyo kuruzukuni, wala 
msiruke mipaka katika hayo, isije ikakushukieni ghadhabu 
yangu. Na inaye mshukia ghadhabu yangu basi huyo ame- 
angamia.” (Ta-Ha, 20:81) 

Katika mwanga wa ukweli huu wote, muumini kukubali mga- 
wanyo wa riziki unaotolewa na Mwenyezi Mungu ni njia ya furaha 
yake. Kwa kuwa riziki iligawanywa na Muumba kabla ya kuumbwa 
kwa wanadamu, mja anatakiwa kujisalimisha kikamilifu kwa Mwe- 
nyezi Mungu ili apate kufurahia riziki aliyokadiriwa na kuihisi ile 
hali ya yeye kuamini qaadari. Imeelezwa katika hadithul qudsi: 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwaamuru malaika waliopewa 
kaziya kugawa riziki kuwa: “Mkimuona mja Wangu ambaye 
amemakinika kikamilifu au ana wasiwasi na akhera yake, 
basi mtu huyo mpeni dhamana ya neema za mbinguni na 
ardhini! Mkimkuta mja Wangu akiitafuta riziki yake kwa 
haki (bila kuiacha njia iliyonyooka) basi amilianeni naye 
vizuri na mumrahisishie mapito yake!” (Nawadir al- Usul) 

Hadith hii inaonesha wazi kuwa pindi mja anapoyaelekeza 
matawa na dhamira zake kwa Mwenyezi Mungu pekee, akatii amri 
Zake, akamuabudu Yeye tu na kwa ajili Yake tu, na kawa muumini 
wa dhati, huhakikishiwa baraka za mbinguni na ardhini. Mwenyezi 





Rizq (Riziki) 


Mungu Mtukufu hutengeneza, kwa namna ya ukarimu, njia na 
sababu zitakazowafanya wapate riziki zao. Jambo hili limeelezwa 
katika aya ifuatayo: 





“Na anaye mcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya 
kutokea. Na humruzuku kwa jiha asiyo tazamia.” (Talaq, 
65:2 3) 


Zaidi ya hayo, Mtume (s.a.w) anasema: “Ukimuamini kwa 
dhati Mwenyezi Mungu, atakujaalia riziki katika namna ile ile ana- 
yowaruzuku ndege. Wanatoka asubuhi matumbo yao yakiwa 
matupu na kurudi jioni yakiwa yamejaa.” (Tirmidhi, Ibn Majah) 


Makundi ya viumbe (spicies) kama vile mchwa wanaohifadhi 
chakula katika kipindi cha majira ya joto kwa ajili ya kipindi cha 
majira ya baridi, ni wachache sana. Ni ukweli unaojulikana kuwa 
wanyama wengine, ingawa hawafanyi maandalizi ya chakula kwa 
jili ya kipindi cha majira ya baridi kama wafanyavyo mchwa, 
wanaweza kustahmili mazingira magumu ya masika na kufika kip- 
indi cha majira ya kuchipua wakiwa safi na salama. Inawezekanaje 
Muumba aisahau riziki ya viumbe wake katika utaratibu huu wa 
kimungu uliowekwa kwa Uungu na Mamlaka yake?! Lakini, uvivu, 
ubakhili, husda, kutotaka kuwa na watoto, n.k ni tabia mbaya na 
isiyopendeza tunayoionesha kuhusu riziki zetu katika dunia hii. 
Kama ilivyoelezwa hapo juu, Uislamu unafundisha kwamba kila 
fungu la riziki ya mtu imeshakadiriwa, haipungui wala kuongezeka 
katika kipindi chochote kile. Mwenyezi Mungu, aliyeumba kila kitu 
kilichopo, amekipa kila kiumbe muda wa kuishi na kukiwekea 
kiwango cha riziki kinachotosheleza kipindi hicho. Maisha ya 
mwanadamu, kila pumzi inayovutwa na kila tonge linalotumiwa, 
vimewekwa moja kwa moja ndani ya kiunzi cha qadari na kuwe- 
kwa ndani ya kizazi cha Adamu (a.s). Lakini waumini wameamri- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wa kufanya kazi ili kupata riziki. Hivyo, kutii amri ya Mwenyezi 
Mungu na kufanya kazi ili kupata riziki ni miongoni mwa wajibu 
tuliopewa kuzitekeleza. Kwa maneno mengine, upewaji wa riziki 
tuliyokadiriwa kunategemea ufanyaji kazi. “Chuku hatua zinazo- 
bidi, ili usiilaumu qadari kwa makosa”, inasema mithali maarufu ya 
kituruki. Mwenyezi Mungu ametupatia vipawa mbalimbali kama 
vile utshi, ujasiriamali, uwajibikaji na utambuzi. Kuzipuuza kanuni 
hizi ni kwenda kinyume dhidi ya Mwenyezi Mungu. 

Kuyalinda maumbile yetu dhidi ya hatari ni silika iliyowekwa 
ndani ya maumbhe yetu, kama vile tunapoumwa na kwenda 
kumuona daktari na kutumia dawa, au kukimbia hatari ya moto au 
tetemeko la ardhi. Kufanya jitihada ya kutafuta riziki ni amri ya 
Mwenyezi Mungu ili kutulinda dhidi ya hatari mbalimbali. Haipin- 
gani na imani katika qadari. Kama ingekuwa hivyo, kusingekuwa 
na sababu ya kuwataka waja kuzitafuta riziki zao. Kukiuka kanuni 
ya sababu za riziki ni kumuasi Mwenyezi Mungu na ni dhambi 
kubwa. Qur’an Tukufu inasema: 


“Mtu hatopata ila kile alichokihangaikia.” (Najm, 53:39) 

Mtume (s.a.w) anasema: “Mtu kuchukua kamba na kwenda 
msituni kukusanya kuni ni bora kuliko kuomba kutoka kwa watu, 
iwe wamempa au hawampi anachotaka.” (Bukhari) 

Kwa mujibu wa masimulizi ya Ibn al-Firasi, siku moja baba 
yake alimuuliza Mtume (s.a.w) “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! 
Je, niwaombe watu kile ninachohitaji?” Mtume (s.a.w) akasema: 
“Usimuombe mtu yeyote! Lakini ikibidi, waombe watu wema 
(Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah) 

Mbali na yale tuliyoyataja, Mwenyezi Mungu Mtukufu ame- 
f||^ wafanya viumbe wake kuwa njia za wao kwa wao kupata riziki. 





Rizq (Riziki) 


Kuwaangalia watu maskini, kujali mahitaji yao na kuwapa sehemu 
ya kile amhacho Mwenyezi Mungu ametujaaalia ni uhora na wema 
mkuhwa. Imesimuliwa kuwa Malaika Jihril (a.s.) alisema: “Kama 
ningekuwa katika jamii ya duniani ningependelea vitu vitatu: 
kuwaongoza wale waliopotea njia, kuwapenda wale wanaofanya 
ihada katika umaskini, na kuwasaidia maskini wanaowatunza 
watoto wengi.” 


Chakula cha halali 


Jamho lingine muhimu hapa ni chakula Halaal (halali) kilich- 
opatikana kwa njia halali - moja ya sahahu kuhwa zinazompeleka 
mtu kwenye ukamilifu. 

Siku moja Sahl h. Tustari alimuuzia mtu mmoja kondoo. 
Baada ya muda mtu huyo akamrejesha kondoo kwa Tustari na 
kusema: “Nataka umrudishe huyu kondoo, kwa sahahu hali majani.” 

Tustari akajihu: “Umejuaje?” 

“Nilimpeleka kondeni kumlisha. Hakula hata kidogo.” 

Tustari akajihu: “ Rafiki yangu! Lazima utakuwa umefanya 
jamho haya. Wanyama wetu hawana tahia ya kula kitu cha mtu 
mwingine. Nenda umlishe katika malisho unayoyamiliki.” 

Mtu huyo akafanya kama alivyoamhiwa na kondoo akaanza 
kula. 


Umakini wa Waislamu katika kutafuta chakula cha halali uli- 
waathiri hata wanyama wao. 


Kutafuta riziki ya halali ni nuru ya maisha, furaha ya moyo na 
msingi wa ihada. Ni miongoni mwa nyenzo kuu za kupata moyo 
salama. Riziki ya haramu ni sumu inayoyaangamiza maisha ya 
mtu, moto na msongo dhidi ya moyo. Aihu katika dunia hii na 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


katika Akhera, fedheha na msiba yote ni matokeo yenye kutisha ya 
kupata riziki kwa njia haramu. 

Mali na chakula cha halali ni njia ya kupata radhi za Mwenyezi 
Mungu nihali kipato na chakula cha haramu ni chanzo cha majuto 
makubwa na huzuni kwa wale wanaokitumia. Mali na watoto 
vinapouteka moyo wa mtu, badala ya kutumika kwa ajili ya Mwe- 
nyezi Mungu, matokeo yake pekee huzuni na kukata tamaaa. Rumi 
analifafanua jambo hili kwa mfano ufuatao: “Maji yakiwa katika 
meli huizamisha. Lakini, maji yakiwa chini ya meli huinyanyua. 
Kwa kuwa Suleiman (a.s) aliyatupa mapenzi ya mali za dunia nje ya 
moyo wake, alisema ‘Mimi ni maskini, na fakhari kwa maskini 
kuwa pamoja na maskini!’ na kufikia daraja ya juu.” 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

^ dJij dJi ^i f.ij^i i-^i L 

“Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, 
na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa.” 
(Fatir, 35:15). 

Ndiyo maana Mtume (s.a.w) alisema kuhusu mali inayomilik- 
wa kwa ajili tu ya dini na Mwenyezi Mungu: “Uzuri ulioje wa mali 
inayotumiwa kwa wema!” 

‘Umar b. Khattab (r.a) aliomba dua ifuatayo: “Ewe Mwenyezi 
Mungu! Wape mali nyingi watu wetu wakarimu! Ili kwamba 
waweze kuwasaidia wale wenye haja miongoni mwetu.” 

Kwa upande mwingine, Zaka na Sadaqah havitakiwi vitokane 
na kipato cha haramu kwa sababu sio mali halali. Kipato cha 
haramu ni fedheha na aibu katika dunia hii na kesho akhera. Tonge 
la halali huamsha hekima, elimu na ma’rifah au maarifa katika 
mwili, na kuibua upendo wa Mwenyezi Mungu katika moyo. 





Rizq (Riziki) 


Kama ambavyo haiwezekani kuvuna shayiri katika shamba 
lililopandwa ngano tu, haiwezekani kufikia ukamilifu wa kiroho 
kwa mwili uliorutubishwa na chakula haramu. Kama mwili hauku- 
rutubishwa na chakula cha halali, kinachompatia mwanadamu 
nguvu ya kumtambua Mwenyezi Mungu, ukamilifu wa kiroho 
katika moyo na unyenyekevu katika ibada haviwezi kupatikana. 

Tafakari hadithul qudsi ifuatayo: “Ninaona haya kuwaita kwe- 
nye hisabu wale waliojizuia na chakula cha haramu.” 

Hivyo ni muhimu kutafuta riziki kwa njia za halali katika 
dunia hii. Chakula cha halali ndicho pekee chenye nguvu inayowa- 
fanya watu waendelee kuwa kwenye njia iliyonyooka, kikawapatia 
hekima ya kimungu, na kuwaongoza kutoka kwenye jela ya 
ulimwengu kwenda kwenye nuru ya Mwenyezi Mungu. 

Pia ieleweke kuwa kuna eneo la kijivu baina ya halali na 
haramu. Mtu anatakiwa kuitazama iliyo ya wazi kama ana- 
vyoitazama ile ya haramu. Mambo yenye shaka ni kama 
konde maalum la Mwenyezi Mungu, na atakayekwenda 
katika konde hilo ataangamia. Mtume (s.a.w) anasema: 
“Halali na haramu viko wazi, lakini baina yake kuna 
mambo yenye shaka (yasiyo na uhakika) ambayo watu 
wengi hawayajui. Mwenye kujiokoa kutokana na mambo 
yenye kutia shaka ataiokoa dini na heshima yake. Na mwe- 
nye kujiingiza katika mambo haya yenye shaka ataangukia 
katika haramu. Ni kama mchunga kondoo anayechunga 
kondoo karibu na shamba la mtu na wakati wowote 
wanaweza kuingia katika shamba hilo. Tahadhari! Kila 
mfalme ana konde lake na konde binafsi la Mwenyezi 
Mungu ardhini ni yale aliyoyaharamisha. 

Rumi anatuvuta kwenye ukweli kwamba chakula cha halali 
huwajaza watu hali ya kiroho {ruhaniyyah) na nuru ya kimungu 
(nuraniyyah): 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Hakuna chakula bora kwa mwanadamu kama nuru ya 
kimungu. Roho haiwezi kurutubishwa na kitu kingine. 

Kidogo kidogo jizuie na vyakula na vinywaji vya ulimwengu 
huu! Hivyo sio virutubisho halisi vya mwanadamu. 

Jaribu kupata ufanisi katika kutumia virutubisho vya mbin- 
guni! Jiandae kwa tonge la nuru ya kimungu! 

Isikilize amri ya Qur’an Tukufu: “Tafuteni fadhila za Mwe- 
nyezi Mungu!” (Jum’a, 62:10)! 

Jihadahari mwili usije kuacha mwelekeo na kujisalimisha, 
badala yake utakuwa na uasi dhidi ya ukweli utakapohisi 
njaa. kujaribu kuunyenyekeza hali ya kuwa umejaa ni kama 
kujaribu kuyazua chuma baridi. 

Nafsi inashabihiana na Fir’aun, aliyemuomba Mussa (a.s.) 
katika miaka ya njaa. 

Ukikaa mbali na makombo haya, utapata riziki tukufu na 
yenye neema. 

Hata kama ukila tani za chakula hicho cha kiroho utaende- 
lea kuwa kama ngozi laini. 

Hata kama ukila chakula kingi cha kiroho kama bahari, 
utaendelea kuelea kama meli. 

Hamuya tumbo humpeleka mtu kwenye ghala la kukusanyia 
nyasi, lakini hamu ya moyo humpeleka kwenye mawanda ya 
mrehani mtamu. 

Mnyama aliyenawirishwa kwa majani na shayiri mwishowe 
huchinjwa; wale wanaorutubishwa na nuru ya haqq (ukwe- 
li) hugeuka kuwa Qur’an hai. 

Achana na tumbo lako na utembee kuelekea kwenye moyo ili 
amani ya Mwenyezi Mungu ikujie! 

Tambua kwamba njaa ni msingi wa tiba zote. langalie njaa 
kwa uthabiti -usiidharau! 





Rizq (Riziki) 


Matumizi yetu katika ulimwengu huu ni kwa ajili ya kuende- 
shea maisha yetu na ya familia zetu. Hata hivyo tunatakiwa 
kuachana na ubadhirifu katika matumizi yetu. Mali na fursa mba- 
limbali katika ulimwengu huu zina kikomo. Ni amana tuliyokabid- 
hiwa na Mwenyezi Mungu, na tutaulizwa kuhusu amana hizo huko 
akhera. 

Hata hivyo ni lazima waachane na ubadhirifu. Mali na nafasi 
katika dunia hii ni mdogo. Wao ni amana kwetu na Mwenyezi 
Mungu, na sisi kuwa na maswali kuhusu nao katika Akhera. Kuzi- 
tumia hovyo na bila kutafakari kama zifanyavyo jamii za kibepari 
leo hii, kunahatarisha maisha ya vizazi vya baadaye. Katika wan- 
yama wote, binadamu pekee ndio hawatosheki kirahisi. Mnyama 
pori hulishambulia kundi la kondoo ili tu atulize njaa aliyo nayo 
kwa wakati huo. Haendelei kuuwa baada ya hapo akiwaza kuwa 
“nitamla kesho!”. Atajifanya kuwa rafiki wa kondoo wengine katika 
kundi. Kinyume chake, binadamu wana tamaa isiyokuwa na kiko- 
mo. Sharti la kwanza la kumuokoa mtu dhidi ya tamaa zake zisizo- 
kuwa na kikomo ni kuzilinda dhidi ya ubadhirifu kwa kuijenga 
kwa imani imara kwamba riziki haiongezeki wala kupungua. 
Qur’an Tukufu inasema: 

“Na hakuna chochote ila vyanzo vyake vinatokana na Sisi; 
wala hatuviteremshi ila kwa kipimo maalumu.” (Hijr, 15:21) 

Katika aya hii, imeelezwa kuwa mgawanyo wa riziki hufanyika 
kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kwamba tamaa na ulafi 
vimewekwa mbali na mtu mwenye akfli. Aya hiyo pia inaeleza 
kuwa riziki hutolewa na Mwenyezi Mungu. Kama tukiongezea 
matakwa yetu mapya na matarajio yetu ya ziada moja baada ya 
nyingine, mnyororo huu wa matakwa huitwa kama matwaka ya 
kidunia (tul-I amal). Hayo yataendelea tu mpaka tutakapoingia 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

kaburini. Matokeo yake ni huzuni na majuto makubwa. Matakwa 
ya kidunia yanaundwa na tamaa za muda zisizokuwa na kikomo 
kama vile kivuli kinachotoweka baada ya jua kuzama. 

Dhambi huufifiza moyo na kuufanya usiweze kuusikia ukweli: 
huuziba moyo dhidi ya ukweli wa kimungu. Katika suala hili, 
mojawapo ya maradhi ya moyo ni utumiaji wa vyakula haramu. 
Imesimuliwa kuwa swala ya mtu aliyekula chakula cha haramu 
hazitojibiwa kwa muda wa siku arobaini. Sababu ni kwamba viru- 
tubisho hukamilisha mzunguko katika mwili kwa muda wa siku 
arobaini. Habari iliyotajwa inaonesha athari mbaya za chakula cha 
haramu kwenye ustawi wa kiroho wa moyo. 

Hivyo basi, virutubisho vilivyopatikana kwa njia ya haramu ni 
sumu ya kiroho kwenye mwili. Haiwezekani kuhisi ladha tamu ya 
ibada katika hali hiyo. 

Tunatakiwa kuwa na waangalifu tunapotumia mtaji wa maisha 
yetu. Tunapaswa kupendelea uwekezaji salama wa idadi yenye 
kikomo ya pumzi zetu kwenye mambo mema ya ulimwengu huu. 
Tunatakiwa kuwa kama wasafiri wa wema na ukweli, ambao 
huachana na mambo ya muda na kushikamana na yenye kudumu, 
wakapendelea kushika njia iliyonyooka kuliko njia inayompeleka 
mtu kwenye maangamizi. 

Ewe Mwenyezi Mungu! Tujaalie riziki safi na ya halali na utu- 
fanye kuwa wenye mafanikio kupitia matendo yetu mema! 


Amin! 





10 


Nuru na giza 


M 


wenyezi Mungu Mtukufu alimuumbia mwanadamu 
ufahamu na akili ili apate kuvielewa vitu kwa kutu- 
mia vinyume. Tunaweza kuelewa jambo zuri kwa 


kulinasibisha na jambo baya, uzururi wa muonekano kwa ubaya 
wa muonekano, haki kwa batili, na nuru kwa giza. Hivyo, ufahamu 
wa mwanadamu hufanya kazi kwa kuainisha vitu na dhana kwa 
msingi wa vinyume. Tunaweza kuufahamu uzuri na thamani ya 
kumuamini Mwenyezi Mungu kupitia ubaya wa ukafiri. 

Qur’an Tukufu inamuongoza mwanadamu kwenye nuru ya 
imani na kumtoa kwenye giza la ukafiri. Mwenyezi Mungu hujid- 
hihirisha mwenyewe katika namna mbili: ya kwanza ni kujidhihiri- 
sha kwake katika ulimwengu na nyingine ni kujidhihirisha katika 
Qur’an Tukufu. 

Njii hizi mbili za kujidhihirisha zinakamilishana. Ulimwen- 
gu tunaoishi ndani yake ni kama Quran isiyotamka, na 
Quran Tukufu ni ulimwengu unaotamka. Ulimwengu ume- 
jaa siri za ukuu wa Mwenyezi Mungu na ishara za matendo 
yake. Binadamu ndio msingi wa ishara hizi mbili. Hivyo 
basi, Mwenyezi Mungu anaelezea daraja hii ya juu katika 
hadithul qudsi ifuatayo: 

Ewe mja wangu! Nimekuumba kwa ajili Yangu. Na nimeuum- 
ba ulimwengu wote kwa ajili yako. Haki Yangu juu yako ni kuwa 
nilichokiumba kwa ajili yako kisikushughulishe na kukufanya 
usinisikihze. Kwa maana wewe umeumbwa kwa ajhi Yangu (sio 
kwa ajili ya shughuli za kidunia). 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Kutokana na hili, Masufi humuelezea mwanadamu kama 
ulimwengu mdogo na msingi wa ulimwengu. Mwanadamu, kuto- 
kana na sili yake, ana silika ya kuelekea kwenye mema na maovu. 
Ndani mwake kuna nuru na giza. Ni jukumu lake kuhakikisha 
kuwa nuru ya imani haifunikwi na giza la ukafiri. Qur’an Tukufu 
inawaamuru waumini kufanya juhudi ili nuru ishinde giza, sio tu 
kwa ngazi ya mtu binafsi bali pia katika ngazi ya kijamii, ili kwam- 
ba jamii ipate kuokolewa na maangamizi. Qur’an Tukufu inasema: 

“Je! Hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo (na 
akili) zao za kuzingatia, au masikio ya kusikilia? Kwani hakika si 
macho yanayo pofuka, lakini zinazo pofuka ni nyoyo ziliomo 
vifuani.” (Hajj, 22: 46) 

Qur’an inaendelea kwa kuziambia nyoyo zilizoghafilika: “Je! 
Hawaizingatii hii Qur’ani? Au kwenye nyoyo (zao) zipo kufuli?” 
(Muhammad, 47: 24) 

Wale wanaoweza kusoma na kuzielewa kurasa za Qur’an na 
maajabu ya ulimwengu wanaweza kuona ishara za Mwenyezi 
Mungu katika ulimwengu wa ndani na wan je kulingana na usafi 
wa nyoyo zao. 

Kwa bahati mbaya, wakati mwingine binadamu huziba masikio 
na kuufunika ukweli wa kimungu kwa ujinga na kupenda maslahi 
binafsi. Binadamu huyaabudu maslahi ya kidunia kama vile pesa 
na vyeo vya kidunia. Kwa hiyo, huiacha nuru ya muongozo wa 
kimungu na kulielekea giza la nafsi. Katika Qur’an Tukufu, Mwe- 
nyezi Mungu anasema kuwa: “Mwenyezi Mungu ni Nuru ya 
Mbingu na Ardhi.” (Nuur, 24: 35) Kwa hali hiyo, wale wanaoikataa 
njia ya Mwenyezi Mungu wanaachwa bila nuru na hawaoni kwa 
sababu ya kukataa kwao nuru ya Qur’an Tukufu. 

Tunaweza kusema kwa ujumJa kuwa Mwenyezi Mungu ana- 
taka tuishi maisha ambayo ndani yake tutafuata nuru ya kimungu 





Nuru na giza 


katika mambo yetu yote ya kila siku, yakiwa ya kijamii au binafsi, 
ya kibishara au ya kihisani, ya kimwili au ya kiroho. Tukishika 
madaraka na kuwa watawala, au tukishika wadhifa serikalini, 
daima tunatakiwa kuenenda kwa mujibu wa nuru ya kimungu ita- 
kayotupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Maovu ya mwanadamu kama 
vile ujinga, uzembe, uonevu na ukafiri, yote husababisha moyo 
kuwa gizani. Sehemu ya giza hili huyaathiri maisha binafsi ya mtu 
na sehemu nyingine kuyaathiri maisha ya kijamii. Qur’an pia inat- 
uonesha kinyume cha sifa hizi, kama vile kutafuta elimu, kufanya 
kazi kwa bidii, kutenda haki na kuamini akhera kwamba ni nuru ya 
mwanga wa kimungu. Mitume waliwaonesha wanadamu tabia 
halisi ya giza na misingi sahihi ya tabia kwamba ni nuru ya kimun- 
gu ambayo mwishowe itatuongoza kwenye radhi za Mwenyezi 
Mungu. 

Mwenyezi Mungu kamwe hakumuacha mwanadamu bila nuru 
yenye kumuongoza. Nuru kubwa aliyomjaaliwa mwanadamu ni 
nuru ya Qur’an na nuru ya Mtume wetu (s.a.w). Historia inatoa 
ushuhuda kwamba giza la jahiliyyah (kipindi cha kabla ya Uisl- 
amu) kilifutwa kwa nuru ya Mtume (s.a.w). Hivyo basi, ili tusirudi 
kwenye giza la ujahhia, lazima tuifuate nuru ya Qur’an na Mtume 
(s.a.w). Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an 
Tukufu: 

“Basi muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na Nuru 
tuliyo iteremsha. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo 
yatenda.” (Taghaabun, 64: 8) 

Wale wanaoishi bha kufuata nuru ya Qur’an ni wale wanaoishi 
gizani. Tunapaswa kujihnda sisi wenyewe na familia zetu kutokana 
na giza hili. Hatua ya kwanza ni kuwafundisha watoto wetu jinsi ya 
kuishi kwa mujibu wa misingi ya Qur’an. Aidha, lazima tuwa- 
fundishe nguzo za Uislamu na misingi ya imani. Tunapaswa kuwa- 
fundisha tabia zote njema za Uislamu. Mchakato wa malezi hau- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wezi kukamilika kwa mafanikio ndani ya familia pekee, tunatakiwa 
pia kuomba msaada wa watu wenye utaalamu. Watu hao wanaweza 
kuwa maimamu (wa misikiti) au shule na walimu wa Kiislamu. 

Hatua za malezi ni muhimu sana katika kuandaa ukamilifu wa 
wanadamu. Ni kama kupanda mbegu zenye uhai kwenye ardhi 
yenye rutuba; bila shaka zitazaa matunda ya imani yaliyojumuisha 
mtindo wa maisha kwa mujibu wa Qur’an Tukufu. Kuhusu ukweli 
huu, Mtukufu Mtume (s.a.w) anaeleza kuwa tunatakiwa kuwahi- 
miza watoto waetu kutekeleza swala za kila siku wanapofikia umri 
wa miaka saba ili wapate kuzoe kumuabudu Mwenyezi Mungu. 
Hadith hii inaonesha kuwa malezi ya kidini yanatakiwa kuanza 
katika umri wa mapema. Usia na mafunzo ya dhati anayopewa 
mtoto ni kama kuchora kwenye kipande cha jiwe. Upendo wa 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake vikipandikizwa ndani ya nyoyo 
hizi changa, atahari yake yenye manufaa huendelea katika kipindi 
chote cha maisha yao. 

Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu, Abu Bakr Warraq, alim- 
peleka mwanaye katika shule inayofundisha Qur’an. Siku moja 
mwanae huyo alirudi uso wake ukiwa umabadilika rangi. Abu Bakr 
akamuuliza mwanae kulikuwa na tatizo gani. Akajibu: “Ewe baba 
yangu! Leo shuleni tumejifunza aya ifuatayo: “Basi nyinyi mkikuf- 
uru, mtawezaje kujikinga na Siku ambayo itawafanya watoto wado- 
go waote mvi?” (Muzammil, 73: 17) Nilipoitafakari maana na onyo 
la aya hii nilijawa na woga na kutetemeka kwa khofu.” Baada ya 
muda mfupi mtoto wake huyo alifariki dunia. Abu Bakr mara kwa 
mara alikuwa akilizuri kaburi lake na kuomboleza akisema, “Kwa 
muda mrefu nimekuwa nikiyasoma maneno hayo ya Mwenyezi 
Mungu lakini, oh! Bahati mbaya iliyoje kwa mimi kutoweza kuuele- 
wa msingi wa aya hii kama alivyofanya mwanangu.” 

Kwa kweli Qur’an ni bahari kubwa inayozikusanya nyoyo 
changa za wale wnaoisoma. Kuisoma Qur’an Tukufu - ufunuo wa 





Nuru na giza 


mwisho wa Mwenyezi Mungu - ni njia bora ya kumuabudu Mwe- 
nyezi Mungu. Ni muhimu sana kusoma Qur’an katika swala kiasi 
kwamba kama mtu hatosoma sehemu yake ndani ya swala basi 
swala yake itakuwa batili. Mambo mengine ya msingi katika swala, 
kama vile kisimamo na kusujudu, yanaweza kuachwa katika nyaka- 
ti ngumu, lakini kisomo cha Qur’an ndani ya swala hakiwezi 
kuachwa. Hata hivyo, usomaji wa Qur’an haupaswi kuchukuliwa 
kwa wepesi pindi Muislamu anapoisoma. Anatakiwa kuisikiliza aya 
ifuatayo: “Au izidishe - na soma Qur’ani kwa utaratibu na utungo.” 
(Muzammil, 73: 4) 


Qur’an vilevile inatuusia kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi 
Mungu katika namna ya umakini: “Na isomwapo Qur’ani isikili- 
zeni na mnyamaze ili mpate kurehemewa.” (A’raf, 7: 204) 

Kukaa kimya wakati Qur’an inaposomwa humuwezesha mtu 
kuielewa, na kuielewa humpeleka kwenye maarifa ya uhakika; 
matokeo yake ni kupata rehma za Mwenyezi Mungu. Mtume 
(s.a.w) vile vile alikuwa mfano mwema wa jambo hili. Alikuwa 
akimtaka Abdullah b. Mas’ud asome Qur’an naye akim.si kil i z a kwa 
heshima kubwa na adabu ya kiroho kiasi kwamba alikuwa akibubu- 
jikwa na machozi. 


Kadhalika, ni furaha kubwa kwa wazazi kuwasikiliza watoto 
wao wakiisoma Qur’an kwa sauti na matamshi mazuri. Kusoma 
maneno ya Mwenyezi Mungu huwafanya wawe Waislamu wema 
wanapokuwa wakubwa. Mapenzi na heshima ya mtu kwa wazazi 
wake ni silika yenye nguvu ya kimaumbile, lakini silika yenye 
nguvu zaidi ni mapenzi ya mtu kwa watoto wake. Nguvu ya hisia 
hii inaweza kushinda hisia zote. Hivyo, Qur’an inatuonya kutopuu- 
za wajibu wetu wa ulezi kwa watoto wetu. Wazazi wakiwalea 
watoto wao kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu, huwa baraka 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu; vinginevyo watoto hao huwa ni 
mtihani (fitnah) kwao. Mtukufu Mtume (s.a.w) anawapa habari 

- 






- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

njema wazazi wanaotekeleza wajibu wao kwa watoto wao kwa 
kuwafundisha Qur’an: 

“Wazazi wa wale wanaosoma Quran watapambwa kwa 
mataji ya nuru na kuvikwa mavazi ya nuru.” (Abu Dawud, 
Ahmad, Al- Hakim) 

Wakati fulani kila mwanandoa hutamani kuwa na mtoto; ni 
msukumo wenye nguvu unaoyasukuma maumbile ya mtu kufanya 
hivyo. Lakini, kama wangejua kazi na jukumu kubwa la kuwalea 
watoto kwa mujibu wa Kiislamu, wangefikiria mara mbili na kuwa 
na hisia nzito ya jukumu hilo. Kuwalea watoto katika utaratibu wa 
Kiislamu ni utekelezaji wa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu 
aliwaumba wanadamu ili wamuabudu. Kama atajitahidi kwa uwezo 
wake wote, basi hata tabu za kidunia atakazokabiliana nazo, kama 
vile kufanya kazi na kutafuta rziki ya familia yake - huhesabiwa 
kama ni ibada au msamaha wa dhambi zake. Watoto ni ngao ya 
wazazi dhidi ya moto wa jahannamu; wanaweza kuwaokoa na 
moto. Watoto wetu ni uwekezaji wetu wenye thamani na baraka 
kuu ya Mwenyezi mungu juu yetu. Hivyo basi, lazima tuwalinde 
kutokana na kila aina ya hatari, hasa hatari za kiroho. 

Hata wanyama huwalinda watoto wao kutokana na kila aina ya 
hatari kwa ujasiri na ushujaa mkubwa. Mama wa kuku, mnyama 
asiyejiamini kabisa, huwa na ujasiri wa ajabu pale vifaranga vyake 
vinapotishiwa. 

Lakini waweza kujiuliza, tutawezaje kuwalinda watoto wetu 
dhidi ya madahara na kuumia? Je, kwa mfano, ni kwa kuwapa aina 
bora ya chakula, au tuwashibishe kwa kila aina ya chakula chenye 
virutubisho? Mpangilio wa halisi wa chakula chenye afya wanacho- 
hitaji watoto wetu ni chakula cha kiroho. Ndani yake kimebeba 
upendo wa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake (s.a.w) katika nyoyo 
zao. Kwa namna hii watatekeleza wajibu wowote wa kidni kwa 
utashi na kwa furaha. Vinginevyo, wataswali bila mpangilio, kwa 





Nuru na giza •Jawwssij 


nadra na bila kuridhika. Inasikitisha kwamba baadhi ya Waislamu 
hawawafundishi watoto wao dini na Qur’an Tukufu, wanawazuia 
wasipate nuru ya Qur’an. Hili ni giza la kutisha linalounyemelea 
mustakbali wao. 


Vilevile tunapaswa kuwa waangalifu wakati wa kuchagua 
wenza kwa ajili ya watoto wetu. Kitu cha kwanza tunachotakiwa 
kuangalia kwa bibi harusi au bwana harusi ni malezi yake ya Kiisl- 
amu na kama anautekeleza Uislamu kwa vitendo. Familia zisizo- 
jengwa kwenye msingi wa Kiislamu husambaratika mapema au 
katika muda wa baadaye. 


Kwa mukhtasari, tunatakiwa kuwalinda watoto wetu dhidi ya 
maovu ya jamii yetu ya sasa kama vile kuchelewa kurudi nyumba- 
ni, kupoteza muda na pesa, filamu zinazokiuka maadili, n.k. 
Badala yake tuwajaze katika nyoyo zao upendo wa Mwenyezi 
Mungu, mitume Wake na marafiki wakweli wa Mwenyezi Mungu. 
Kwa njia hizi ndipo nyoyo safi zipoweza kupiga hatua mbele katika 
njia ya kiroho kwa kufurahia usomaji wa maneno ya Qur’an na 
kusimamisha swala kwa dhati. 

Watayafuata maamrisho yote ya dini yao kwa uangalifu mkub- 
wa. Bila upendo, swala na ibada si chochote. 

Aidha, matatizo ya jamii yanaweza tu kutatuliwa kwa mfumo 
wa kimaadili wa Uislamu. Maovu na uhalifu kama vile wizi, ubak- 
aji na maradhi mengine yote ya kijamii yanaweza kuondoka kira- 
hisi kama tutaufuata Uislamu. Uhalifu wote huu hufanywa na wale 
wasioweza kuzidhibiti tamaa zao duni, na maadili ya Kiislamu 
yamejengeka kwenye msingi wa kudhibiti matendo na fikara za 
mtu. Tatizo lingine kubwa -ubinafsi na dhana ya maada - linaweza 
pia kushughulikiwa na Uislamu, kwa sababu Uislamu daima 
unaamrisha kushirikiana na kuwaangalia wengine. Dhana ya 
maada huweza tu kustawi pale dini inapokosekana; hivyo basi, 
dhana ya maada sio falsafa ya maisha bali ni kiashirio cha kuporo- 
moka kwa mwanadamu. 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Kuna makafiri wengi katika jamii ya sasa ambao wanatumia 
vibaya akili zao, au wasiojua kikomo cha milango yao ya fahamu na 
ni wapi inapotakiwa kusimama. Kwa kuwa hawawezi kuuelewa 
ukweli wa kidini wanaojaribu kuukanusha. Qur’an pia inazijibu 
akili za makafiri hao kuhusu hatua yao ya kukanusha imani na 
mamlaka ya Mwenyezi Mungu: “Kwani mwanaadamu haoni ya 
kwamba Sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii? Kisha 
sasa yeye ndio amekuwa ndiye mgomvi wa dhaahiri!” (Yasin, 36: 77) 

Makafiri hawa hawaukubali ukweli wa Uislamu kwa sababu 
nyoyo zao ni mfu. Muumini anapowaita kwenye Uislamu husema, 
“Tunaishia katika zama za sayansi na akili, na unachotuambia ni 
visa vya zama za zamani, si lolote bali ni ushirikina.” Qur’an ina- 
elezea madai ya aina hiyo: “Walipo wajia Mitume wao kwa dalili 
zilizo wazi walijitapa kwa ilimu waliyo kuwa nayo. Basi yakawa- 
zunguka waliyo kuwa wakiyafanyia maskhara.” (Mu’min, 40: 83) 


Mali muhimu zaidi tunayoweza kuwarithisha watoto wetu ni 
kuwalea katika namna ambayo wataweza kupigania wokovu dhidi 
ya shetani. Tunapaswa kuwapeleka kwenye shule za Kiislamu. Kwa 
bahati mbaya, shule nyingi za Kiislamu ulimwenguni kote zina- 
karibia kufungwa kwa sababu ya kukosa wanafunzi. Wazazi wengi 
huweka pesa mbele wakati wa kuwachagulia shule watoto wao, na 
matokeo yake ni wachache sana wanaojiunga na shule za Kiislamu. 
Hata hivyo, ni kwa watoto wetu kupata malezo sahihi ya Kiislamu 
ndipo tutakapoweza kutatua maradhi ya kijamii kama vile, uovu, 
talaka, viwango vya uhalifu n.k. Qur’an Tukufu ndio dawa pekee 
kwa ajili yetu, kwa maana Mwenyezi Mungu anasema: “Na tunate- 
remsha katika Qur’ani yaliyo ni matibabu na rehema kwa Waumi- 
ni. Wala hayawazidishii madhaalimu ila khasara.” (Isra, 17: 82) 



Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema: “Na Mwe- 
nyezi Mungu ndiye Mwenye khazina za mbingu na ardhi, lakini 
wanaafiki hawafahamu.” (Munafiquun, 63: 7) 





Nuru na giza 


Hivyo, hatupaswi kutoa kipaumbele kwa masuala ya kidunia, 
badala yake tunatakiwa kutoa kipaumbele kwa akhera ya watoto 
wetu. Ni udhaifu kwa ummah wa Kiislamu kwamba wengi wao 
hawafuati njia sahihi katika malezi ya watoto wao kwa sababu ya 
kutekwa nyara na maslahi ya kidunia. Historia inatoa ushuhuda 
kuwa wale waliofuata njia ya mitume wa Mwenyezi Mungu na njia 
ya wakweli {sadiq) na watu wema {salih), wamepata mafanikio 
makubwa duniani pamoja na kupata radhi za Mwenyezi Mungu. 

Mtume (s.a.w) pia anatwambia kuwa Mwenyezi Mungu ata- 
yainua baadhi ya mataifa kwa sababu ya kuifuata Qur’an, na kuy- 
aangamiza baadhi ya mataifa kwa sababu ya kuikataa Qur’an. 
(Muslim, Ibn Majah) 

Ulimwengu unaweza kulinganishwa na meza kubwa ya chaku- 
la iliyosheheni kila aina ya vyakula vizuri, ambayo ni ishara ya sifa 
mbili za Mwenyezi Mungu: Rahman na Rahim (Mwingi wa rehma 
na Mwenye kurehemu). Tumeletwa katika huu ulimwengu na na 
tunashiriki na kufaidika na sahani zenye kupendeza za karamu hii 
kutokana na neema za Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, hatutakiwi 
kuupuuza ukweli wa msingi kwamba siku moja tutaiacha karamu 
hii na kuulizwa yale tuliyoyafanya kwenye karamu hiyo. Hii ina 
maana kwamba tunatakiwa kushikamana na kanuni za matendo na 
adabu zilizowekwa na mwenyeji wetu - Mwenyezi Mungu. Hivyo, 
tunapaswa kufuata adabu sahihi za chakula na tusikipore chakula 
hicho au kuzidisha kiwango katika ulaji. Kutokana na rehma za 
Mwenyezi Mungu kila mtu anapewa sehemu maalum ya kula 
katika meza hii, iwe ni kafiri au mnafiki au muumini mzuri. Lakini, 
siku moja, sisi sote tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya 
matendo yetu. Tutalipwa mema au kuadhibiwa kutokana na maten- 
do yetu. Tunapaswa kuyahesabu matendo yetu kabla hayajahes- 
abiwa baada ya kwenda katika ulimwengu mwingine. 


Siku ya Kiyama sio siku ya kawaida, bali kama Qur’an isema- 








- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

vyo: “Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye 
shida na taabu.” (Insan, 76: 10) na “Siku hiyo mtu atasema: Yako 
wapi makimbilio?” (Qiyamah, 75: 10) 

Mwenyezi Mungu kwa rehma zake juu ya mwanadamu, anatu- 
onya kuhusu hatari na maafa ya siku hiyo ili tupate kujiandaa: 

“Enyi mlio amini! Jilindeni nafsi zenu na ahali zenu na Moto 
ambao kuni zake ni watu na mawe. Wanausimamia Malai- 
ka wakali, wenye nguvu, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa 
anayo waamrisha, na wanatenda wanayo amrishwa.” (Tah- 
rim, 66:6) 

Maneno bora zaidi ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na muon- 
gozo bora ni muongozo wa Mtume Muhammad (s.a.w). Mali bora 
ambayo mtu hurithi kutoka kwa wazazi wake ni elimu ya Qur’an na 
kufundisha amri zake. 

Tunamuomba Mwwnyezi Mungu atujaalie nyoyo zinazomk- 
hofu Allah na kumuabudu kana kwamba zinamuona. 

Vile vile tunamuomba Allah atupe nguvu ya kufuata njia ya 
Qur’an na Mtume (s.a.w) ambayo ni mwanzo wa safari ambayo 
mwisho wake ni pepo na radhi za Mwenyezi Mungu. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu aturahisishie kupata maadili 
bora ya Mtume wetu Muhammad (s.a.w) katika moyo wa undugu 
wa Kiislamu. 


Amin! 





11 


Wema (IhsanY na kuwa macho {Muraqabah) 


Tasawwuf, au utawa wa Kiislamu, ina maana ya mtu kutambua 
kuwa yupo mbele ya Mwenyezi Mungu nyakati zote. Ni wale waja 
wa Mwenyezi Mungu wenye msingi huu wa utambuzi ndio 
wanaoweza kuchunga wajibu zao kwa Muumba na kwa viumbe 
Wake. Kila roho inaishi katika kivuli cha ukweli kwamba Mwe- 
nyezi Mungu yu karibu kama alivyosema ndani ya Qur’an Tukufu: 
“Na Sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake.” 
(Qaf, 50: 16) 

Hali hii ya utambuzi inaitwa ihsan. Mja anatakiwa kuwa 
katika hali ya umakini ili kuulinda utambuzi huu. Yule aliye katika 
daraja hii kamwe hasahau kwamba Mwenyezi Mungu anamuona 
na kwamba matendo yake yote au fikra zake zote zinajulikana 
mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuwa katika hali hii ni kama kuwa na 
ngao madhubuti dhidi ya dhambi; mtu hawezi kufanya dhambi 
wakati moyo wake ukiomba: “Ewe Mola wangu!” 

Mwanadamu kwa kawaida atajiweka mbali na dhambi katika 
maisha ya kila siku iwapo atajua kuwa kuna watu wanamtazama, 
hata kama hawana uwezo wa kumuadhibu. Je mtu wa namna hiyo, 
mwenye kuitunza hisia hii ya ihsan na kumtambua Muumba wake, 
anaweza kutenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu? 
Hapana! Hapa kuna mfano bora kuhusu suala hili uliotokea katika 
zama za maswahaba wa Mtume: 


7. Ihsan imeelzwa na Mtukufu Mtume (s.a.w) kuwa ni “kumuabudu Mwe- 
nyezi Mungu kana kwamba unamuona, kwa maana kama humuoni, basi 
Yeye anakuona.” Hivyo dhana hii imechukuliwa kutokana na hadith hiyo ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w). 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Usiku mmoja, Khalifa ‘Umar kama kawaida yake alikuwa aki- 
zunguka katika mitaa ya mji wa Makkah. Ghafla alisimama haada 
ya kusikia majadiliano haina ya hinti na mama yake. Mama aliku- 
wa akimwamhia mwanaye: 

“Ewe hinti yangu! Changanya maji katika maziwa tutakayouza 
kesho.” 

Binti huyo akamjihu mama yake: 

“Ewe mama! Je Khalifa si amepiga marufuku kuchanganya 
maji katika maziwa?” 

Mama yake akampigia kelele: 

“Ewe mwanangu! Khalifa atawezaje kuona kama tunachang- 
anya maji kwenye maziwa?” 

Lakini hinti huyo, amhaye alikuwa akimuogopa Mwenyezi 
Mungu hakukubaliana na mama yake, akasema: 

“Ewe mama yangu! Tuchukulie kwamba Khalifa hatuoni. 
Lakini vipi kuhusu Mwenyezi Mungu? Unadhani hatuoni? Ni 
rahisi kuwaficha watu uovu lakini haiwezekani kumficha Mwe- 
nyezi Mungu, Muumba na Mwenye kuwaruzuku viumbe wote.” 

‘Umar alivutiwa sana na maneno ya binti huyu mwema, ali- 
yekuwa akimkhofu Allah kwa moyo wa dhati. Aliguswa sana na 
binti huyu kiasi kwamba alimuozesha kwa mwanae, ambaye naye 
alikuwa mwema. ‘Umar b. ‘Abdul - ‘Aziz, ambaye anachukuliwa 
kuwa Khalifa wa tano katika historia ya Kiislamu, alitokana na 
wazazi hawa wema. 

Nukta ya muhimu hapa ni kwamba mja anatakiwa kuwa na 
uelewa, atambue kuwa Mwenyezi Mungu yupo kila mahali. Qur’an 
Tukufu inasema: “Naye yu pamoja nanyi popote mlipo. Na Mwe- 
nyezi Mungu ni Mwenye kuyaona mnayo yatenda.” (Hadid, 57: 4) 





Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqabah) - 

Daima Mwenyezi Mungu yu pamoja na kila kiumbe wakati 
wote, anayajua matendo ya viumbe Wake. Anawashuhudia. Kud- 
hani kuwa Yeye hana khabari na yanayotendwa na viumbe Wake ni 
kumpa Mwenyezi Mungu udhaifu, ambaye hadirikiwi na udhaifu 
wa aina yoyote. 

Kama mwanadamu akiujua ukweli huu kama anavyotakiwa 
kufanya, ataweza kusafiri kiurahisi katika njia ya kiroho. Ataacha 
kushughulishwa na maisha haya ya mpito na kushughulishwa tu na 
maisha ya kiroho. Hisia ya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu hum- 
fanya mwanadamu wakati wote aendelea kuwa katika utambuzi 
unaoweza kumtakasa kiurahisi kutokana na uchafu wa kidunia. 

Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu anasema: “Hakuna msafi- 
ri anayelala katika kituo cha treni kwani huwa na hofu ya kukosa 
treni.dunia hii ni kama kituo cha treni iendayo ulimengu ujao. Mtu 
anatakiwa kuwa macho ili aiwahi treni.” 

Hisia ya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu humjaza mtu hofu 
itokanayo na kuwa karibu Naye. Vile vile humpa faraja muumini ya 
kuhisi ukaribu wake. Aya ifuatayo ya Qur’an Tukufu inaelezea 
ukaribu huu: 

“Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo 
katika mbingu na vilivyomo katika ardhi? Hauwi mnong’ono 
wa watu watatu ila Yeye huwa ni wane wao, wala wa wata- 
no ila Yeye huwa ni wa sita wao. Wala wa wachache kuliko 
hao, wala walio wengi zaidi, ila Yeye yu pamoja nao popote 
pale walipo. Kisha Siku ya Kiyama atawaambia waliyo 
yatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu.” 
(Mujadilah, 58: 7) 

Kwa mara nyingine tena, ‘Umar (r.a) wakati wa ukhalifa wake, 
alimtuma Mu’adh kwenda kwa Kabila la Banu Kilab. Lengo la 
safari hii ilikuwa ni kutoa malipo ya muhimu, kupeleka bidhaa, na 
kugawa zaka iliyokuwa imekusanywa kutoka kwa matajiri ili 
aigawiwe kwa watu maskini. 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Mu’adh alikuwa kitekeleza kila kazi kwa uangalifu na kurudi 
akiwa na visa vizuri akielezea namna alivyoweza kuzivuta nyoyo za 
watu. Aliporudi, alikuwa na kipande kimoja cha nguo kilichoisitiri 
shingo yake dhidi ya jua na vumbi. 

Siku moja mke wake akamwuliza: 

“Watu kama wewe wanaofanya kazi kama hiyo wanatakiwa 
kulipwa na kuileta zawadi familia yake. Zawadi ulizotuleta ziko 
wapi?” 

Mu’adh akamjibu: “Nilisuhubiana na mkaguzi wakati wote ili 
kuhesabu kile ninachochukua na kile ninachotoa.” 

Mkewe akakasirika na kusema: 

“Mtume (s.a.w) alikuamini, na Abu Bakr pia alifanya hivyo. 
Sasa ni kipindi cha ‘Umar, na anakutuma pamoja na mkaguzi. Je 
ina maana hakuamini?” 

Mtu wa kwanza kusikia maneno hayo alikuwa mke wa ‘Umar, 
kisha ‘Umar mwenyewe. ‘Umar akamuita Mu’adh ili kumuuliza: 

“Kitu gani hiki? Kwa nini unasema kuwa nimemtuma mkaguzi 
pamoja nawe? Hudhani kuwa sikuamini?” 

Jibu la Mu’adh lili k uwa la mfano: 

“Ewe kamanda wa Waumini! Hiki kilikuwa kisa tu kwa ajili ya 
mke wangu. Kwa hakika, wewe sio mkaguzi niliyekuwa nikimzun- 
gumzia. Ni Mwenyezi Mungu. Hivyo, nisingependa kuchukua 
malipo yoyote kwa kazi niliyoifanya...” 

‘Umar alielewa kilichosemwa na Mu’adh, akaona kuwa haku- 
wa na haja ya mali. Alimpatia zawadi kutoka katika mali zake 
mwenyewe na kusema: 

“Peleka hii na umtulize mkeo kwa zawadi hii!” 





Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqabah) 


Somo tunalopata katika kisa hiki ni kwamba tunatakiwa kui- 
shi katika hali ya utambuzi. Tunapaswa kutambua kuwa wakati 
wote Mola wetu anatutazama. 

Ni kawaida kwa mtu anayefanya kazi katika taasisi ya hisani 
kulipwa kwa kazi anayofanya. Lakini, msimamo na mtazamo wa 
Mu’adh ni wenye ubora mkubwa. Wale wanaofanya kazi katika 
taaisi za hisani wanaweza kufanya kazi ya ziada nje ya masaa ya 
kawaida, kama alivyofanya Mu’adh. Watu hao wanatakiwa kuwa 
makini kfla wakati katika kuzichunguza nafsi zao; wanatakiwa 
kukumbuka onyo lifuatalo kutoka kwa ‘Umar (r.a): “Jihesabu kabla 
hujahesabiwa mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu.” 

Maneno yafuatayo ya Mtume (s.a.w) yanatukumbusha umu- 
himu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na muda wote kuwa 
katika hali ya kujichunga: “Usipoteze muda wako kwa mazung- 
umzo yasiyokuwa na faida, ukamsahau Mwenyezi Mungu; kwa 
sababu mazungumzo hayo yanayomsahau Mwenyezi Mungu huu- 
fisha moyo. Mtu huyo huwa mbali na Mwenyezi Mungu.” (Tirmidhi). 

Kwa hiyo basi, tunapaswa kuwa macho kila wakati, iwe usiku 
wa manane au tunapoamka kwa ajili ya swala ya alfajiri au wakati 
wa mchana. Muda unatakiwa uwe mfano kwetu wa kuwa macho 
wakati wote. 


Mtu anayeutumia vizuri muda wa usiku na mchana ili kupata 
radhi za Mola wake anaaminika kuwa katika daraja ya kuridhiwa 
na Mwenyezi Mungu (murdat al- Rab). Anayefikia daraja hii hufu- 
ta tabia zote mbaya katika moyo wake. Ni kana kwamba mwanga 
wa jua umeelekeza mionzi yake kwenye tabia hizo na kuzichoma; 
kisha huja tabia nzuri na kukaa mahali pa zile mbaya. Jambo hili 
hutokea kwa kiasi ambacho mja anaweza kuonesha upendo, uzuri, 
rehma, wema na msamaha kwa viumbe wote. Watu hao huzisi- 
mammia nafsi zao kwa namna iliyo bora. Huchunga sababu ya 
kuwepo kwao katika ulimwengu huu kwa kila pumzi wanayovuta, 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


na huchukua tahadhari wasije wakaangukia katika mitego ya shet- 
ani; daima nyoyo zao zipo pamoja na Mola wao. Qur’an Tukufu 
inasema: “Na jueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na 
moyo wake” (Anfal, 8: 24) 

Waja wa Mwenyezi Mungu wanaoingia katika kundi hili hufu- 
rahia ladha halisi ya imani waliyonayo kwa Mwenyezi Mungu. 
Mola wao amewajaalia maarifa ya moja kwa moja kutoka kwa Mola 
wao; hakuna mtu wa kati baina yao na Yeye. Kupitia elimu hiyo 
wanaanza kuwa na uwezo wa kusoma kurasa za kitabu cha 
ulimwengu. Huchota katika hekima na maajabu ya ulimwengu. 
Qur’an Tukufu inasema: “Na mcheni Mwenyezi Mungu. Na Mwe- 
nyezi Mungu ndiye anayekubainishieni” (Baqara, 2: 282) 

Hisia ya kuwa macho ndiyo iliyomuokoa Nabii Yusufu (a.s) 
asiangukie katika mtego wa mwanamke mrembo aliyejaribu 
kumpotosha. Aliokolewa dhidi ya mtego huu kwa ihsan na kujic- 
hunga. Kwa hiyo, hisia ya wema inatakiwa ishikamane na moyo wa 
mtu na kuyaelekeza matendo yake, na kumuwezesha kufikia daraja 
ya kuungana na Mola wake. Vinginevyo, kutamka tu maneno 
“wema” na “kujichunga” hakutokuwa na maana wala faida yoyote 
kwenye moyo. Hisia za upedno zinatakiwa kugeuzwa kutoka kwe- 
nye vitu vya mpito na kuelekezwa kwa Yule mwenye kudumu 
milele. Pindi hisia hizi zinapoelekezwa kwa Mwenyezi Mungu 
pekee, mja huweza kufikia daraja ya utawa safi. Anapofikia daraja 
hii, huvishusha thamani vitu vya kidunia; na thamani yake hupati- 
kana kwa kuvitoa sadaka {infaq). Moyo hupata chakula cha upendo 
wa Mwenyezi Mungu kwa kuingia ndani ya bwawa la matendo 
mema. Matendo hayo humfurahisha Mwenyezi Mungu. 

Mto unaomiminikia baharini hupoteza uhalisia wake; badala 
yake hugeuka na kuwa chini ya udhibiti wa bahari; hauwi mto tena. 
Hali ni hiyo hiyo kwa ihsah: ni hatua ambayo mja huzama ndani ya 
Mwenyezi Mungu, udhihirisho wa sifa za Mwenyezi Mungu kwa 





Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqabah) 


Hivyo basi, tunaweza kusema kuwa wema ni msingi wa imani. 
Matokeo ya hili, kama vile ikhlasi, uchamungu, na unyenyekevu 
katika swala zote, ibada na dua, vinaweza kupatikana kwa wema 
pekee. Kwa maana kila tendo la ibada huenda kwenye shina kupitia 
matawi ya ikhlasi, maua kupitia uchamungu, na hatimaye kutoa 
matunda kupitia unyenyekevu. 

Kuwa kwenye njia iliyonyooka humaanisha kuwa mtu husika 
anatambua ukuu wa Mwenyezi Mungu na kufanya matendo yake 
ipasavyo, sio tu anapokuwa katika watu, bali pia anapokuwa pekee 
yake, akahisi kuwa kila wakati Mola wake anamuona. Hivyo, 
tasawwuf, pamoja na matendo na mfumo wake, inalenga kuuweze- 
sha moyo kufikia kwenye daraja hii. Mawalii wa Mwenyezi Mungu 
huendelea kuwa wanafunzi wa mchakato huu katika kipindi cha 
maisha yao yote. 

Siku moja Uways al- Qarani aliulizwa na mama yake: 

“Ewe mawanangu! Unawezaje kufanya ibada usiku mzima?” 

Qarani akajibu: 

“Ewe mama yangu mpendwa! Ninamuabudu Mwenyezi 
Mungu kwa umakini mkubwa. Moyo wangu umezama katika 
taqwa kiasi kwamba sihisi mchoko wala sifahamu kama mwili 
wangu una hisia zozote. Sihisi kama usiku ni mrefu sana.” 

Mama yake akamuuliza: 

“Kitu kiitwacho Khushu’ (unyenyekevu) katika ibada ni kitu 
gani?” 


Akajibu: 

“Ni kutohisi mamumivu ya mshale ulioingia mwilini.” 


Hapa kuna kisa kingine maarufu katika historia ya Uislamu. 
Wakati wa vita, Ali alichomwa na mkuki mguuni. Watu waliokuwa 







- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

karibu naye walijaribu kuutoa, lakini walishindwa kutokana na 
maumivu makali. 

Basi Ali akasema: 

“Subirini niswali ndipo muutue!” 

Walifanya kama alivyosema na kuweza kuutoa kwa urahisi. 
Alipomaliza kuswali, aliwauliza: 

“Mmefanya nini?” 

Wakajibu: 

“Tumeutoa!” 

Kama kisa hiki kinavyoonesha, mwili wa Ali haukuwa na hisia 
ya kitu chochote cha ulimwengu huu; badala yake alikuwa kwenye 
furaha yake ya kiroho kwa sababu ya unyenyekevu aliokuwa nao 
wakati wa kuswali. Huu ni mfano wa wazi na dhahiri wa wema na 
kujitambua. Yule asiyekuwa na hisia ya wema katika moyo wake 
hujihisi kuchoka wakati anaposwali. Iwapo mtu huyo atakuwa 
tajiri, atakwepa kutoa Zakah kwa sababu mtu kama huyo hawezi 
kufurahia raha ya imani. Kwa hiyo, tunaweza kuhitimisha kuwa 
swala zinazoswaliwa kwa ikhlasi, Zaka zinazotolewa kwa moyo 
mmoja, funga inayotekelezwa kwa furaha, na Hijja inayofanyika 
kwa upendo, yote hayo ni matokeo ya ihsan. 

Kuwa katika hali ya ihsan na kujitambua inawezekana tu kwa 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Jambo hili ndilo linaloifanya 
akili na moyo kuunganishwa na Mwenyezi Mungu, na kuilwekea 
ngome hekima ya mtu. Ni kwa sababu ya ukweli huu kwamba 
Mwenyezi Mungu alimwambia Musa (a.s) na Harun (a.s) walipo- 
tumwa kwenda kwa Fir’aun: “Nenda, wewe na ndugu yako, pamoja 
na ishara zangu, wala msichoke kunikumbuka.” (Ta-Ha, 20: 42) 

Aya nyingi za Qur’an Tukufu zinaamrisha kumkumbuka na 
kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Aya ifuatayo inatosha kuelewa 
umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kumkumbuka 





Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqabah) 


Mwenyezi Mungu huung’arisha moyo na ni kichocheo cha utulivu 
wa akili, kama isemavyo Qur’an Tukufu: “Hakika kwa kumkum- 
buka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua!” (Ra’ad, 13: 28) 

Moyo ambao umewekwa katika amani kwa kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu ni mahali ambapo sifa za kimungu hukaa. Moyo 
huo huitambua siri iliyoelezwa katika aya ifuatayo: “Siku ambayo 
kwamba mali hayato faa kitu wala wana. Isipo kuwa mwenye kum- 
jia Mwenyezi Mungu na moyo safi.” (Shu’ara, 26: 88 - 89) 

Ili mtu apate daraja hii, lazima akishinde kizuizi cha nafs na 
kupata ukomavu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, toba, 
kujisalimisha, subira na kujitambua. 

Tunaweza kuielezea dini kwa mukhtasari kuwa inaundwa na 
vipengele vikuu viwili: vipengele vya kisheria, ambavyo ni kama 
nguzo za jengo, na unyenyekevu ambao ni kama mapambo ya 
nguzo hizi. Tasawwuf ambayo inafanya kazi ya kuviunganisha 
pamoja vipengele hivi viwili, inauelezea uhai kwa hekima. Inafun- 
gua madirisha ya kiroho kwa ajili ya tukio la kimiujiza la Mi’raj 
(safari ya mbinguni) ya Mtume (s.a.w). 

Tasawwufina maana ya kuishi maisha ya Kiislamu katika hali 
ya kudumisha tunu za ikhlasi, uchamungu, unyenyekevu, kujisali- 
misha na upendo. 


Kwa maneno mengine, ni kuchukua fungu katika maisha ya 
Mtume (s.a.w) kama Mtume wa Mwenyezi Mungu alivyoishi kati- 
ka kipindi cha miaka 23. Kama tulivyoeleza hapo awali, tasawwuf, 
ina maana ya kutenda kwa mujibu wa maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu kwa waumini, maamrisho aliyopewa Mtume (s.a.w) kwa 
niaba ya waumini katika aya ifuatayo: “Basi, simama sawa sawa 
(katika njia iliyonyooka) kama ulivyoamrishwa” (Hud, II: II2). 


Kama ilivyoelezwa hapo kabla, aya hii ilizifanya nywele za 
Mtume (s.a.w) zibadilike na kuwa nyeupe. 











Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Inafaa kufahamu kuwa Mtume (s.a.w), katika kipindi cha 
miaka 23 cha baada ya kuteremshwa Qur’an, alishiriki katika vita 
mbalimbali na kukaa na njaa kwa siku nyingi. Alimpoteza mkewe, 
Khadija, na ami yake, Hamza ambaye alikuwa kimlinda dhidi ya 
washirikina, na watoto watano katika watoto wake sita walikufa 
katika kipindi cha uhai wake. Aliyakubali maumivu yote haya kwa 
unyenyekevu. Lakini, (pamoja na shida hizo zote), Mtume (s.a.w) 
akasema kuwa sura ya Qur’an, Hud, ambayo ndani yake kuna aya 
isemayo “simama sawa sawa kama ulivyo amrishwa...” (Tirmidhi) 
ndiyo iliyomzeesha. 

Njia ya kufika kwa Mwenyezi Mungu ni ndefu na ni nyem- 
bamba yenye mitihani na vikwazo vigumu vinavyomsubiri mtu, 
kama vile matamanio ya mtu. 

Njia hii ina majukumu makubwa sana kiasi kwamba yalizib- 
adilisha nywele za Mtume (s.a.w) kuwa nyeupe. Mawalii na marafi- 
ki wa Mwenyezi Mungu huelezea kushindwa kwao kuwa waja 
wakamilifu wa Mwenyezi Mungu wanapokabiliana na ishara za 
kimungu kama ifuatavyo: “Ewe Mola wetu! Tumeshindwa kukujua 
kama unavyostahiki kujulikana ...” 

Katika suala la ihsan, kabla ya kuyaelekeza maisha yetu katika njia 
aliyoishi Mtume wetu (s.a.w) ambaye aliishi kama alama ya wema na 
kujitambua, tunatakiwa kutambua kuwa muda wote Mola wetu anatu- 
ona. Tujiulize alikuwa na subira kiasi gani, nasi tuna subira kiasi gani? 
Alikuwa mkarimu na mtiifu kiasi gani, nasi tu wakarimu na watiifu 
kiasi gani? Alikuwa na ikhlas kiasi gani katika swala, funga, kutoa 
Zaka, kutamka shahada,nasi tuna ikhlas kiasi gani? 

Haya ni maswali ambayo tunatakiwa kuyajibu kwa moyo wa 
dhati. Kwa ufupi, tunatakiwa kuyaratibu maisha yetu kwa kulin- 
ganisha mifano hii ya maisha ya Mtume (s.a.w) ambaye ni ruwaza 
bora ya unyoofu kwa wanadamu mpaka siku ya Mwisho na ni 
shahidi na muombezi wetu hapa duniani na akhera. 





Wema (Ihsan) na kuwa macho (Muraqabah) 


Ili kufikia hali ya ihsan na muraqaba, tunatakiwa kuziandaa 
nyoyo zetu kwa kuzitakasa nafsi, ili zijisalimishe kwetu kwa ura- 
hisi. Tunatakiwa kuwa miongoni mwa wale waliotajwa katika aya 
hii: “Hakika amefanikiwa aliye itakasa” (Shams, 91:9). 

Yafuatayo ni miongoni mwa mambo tunayopaswa kuyachun- 
ga kwa uangalifu: 

• Kuwa makini na mapato ya halali. 

• Kuchunga haki za binadamu na viumbe wengine wa Mwe- 
nyezi Mungu. 

• Kutumia muda wa kabla ya alfajiri (sahar) katika kumuabu- 
du Mwenyezi Mungu. 

• Kufanya yale yaliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu na kua- 
cha yale aliyoyakataza. 

• Kutekeleza wajibu katika kuihudumia jamii. 

• Kutoa Zaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

• Kusuhubiana na watu wenye ikhlas na wema. 

• Kufungamana na maneno ya Qur’an na kuitumikia Qur’an 
Tukufu. 

• Kufanya dua kutoka ndani ya moyo. 

• Kuepuka matendo yaliyo kinyume na maadili kama vile 
kusengenya, umimi, ubinafsi, ubadhirifu, urongo, wivu, tamaa, 
unafiki, na mengineyo. 

• Kukumbuka mauti na kuishi katika hali ya kumtambua 
Mwenyezi Mungu mpaka wakati wa pumzi yetu ya mwisho. 

Bila shaka, Mtume Muhammad (s.a.w) ni ruwaza bora kwetu 
katika kutoa mfano wa namna mtu anavyopaswa kuishi maisha ya 
ihsan na muraqaba. Baada yake wapo warithi wa Mtume - mawalii 
wa Mwenyezi Mungu - nao wanatakiwa kufuatwa katika suala hili. 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Mahmud Sami Ramazanoglu, ambaye tulimpoteza kwa zaidi ya 
miaka ishirini iliyopita, ni miongoni mwa mifano inayokumbukwa 
katika suala hili. Aliishi maisha yaliyopambwa kwa ihsan na 
muraqaba, na akawaangazia njia wanafunzi wake. Tunamuombea 
dua, rehma na fadhili za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. 

Tunamuomba mwenyezi Mungu atusaidie kuyafanya maisha 
yetu yawe katika njia ya ihsan na kujitambua. 

Amin! 






12 


Uhalisia wa Binadamu 


M wenyezi Mungu Mtukufu amekifanya kila kitu 
ulimwenguni kimtumikie mmwanadamu (Jathiya, 
45:13); hata hivyo, pia alitangaza kwamba mwan- 
adamu anabeba majukumu kadhaa (Qiyama, 75:36). Ameufanya 
mtiririko mkuu wa maisha kwa kuweka uwiano mzuri baina ya 
kanuni za kimungu kwa ajili ya ulimwengu, na kadhalika zile za 
mwanadamu. Katika aya ifuatayo, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anamuamrisha mwanadamu aende sambamba na ulimwengu kati- 
ka uwiano: “Na mbingu ameziinua, na ameweka mizani, ili msid- 
hulumu katika mizani.” (Rahman, 55: 7-8) 

Lakini, wale wasiojua siri ya kuwepo kwetu katika hii dunia, 
hawaweze kuendana na mizani ya kimungu na uzuri ulioumbwa 
na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamefungamana mno na anasa 
za kidunia na vitu vya mpito. 

Kwa bahati mbaya, watu hao huyapoteza maisha yao, wakaan- 
gukia katika mghafala na ujinga. Siri hii ipo ndani ya uhalisia wa 
wanadamu, ambao wamepewa mikondo miwili inayopingana, 
mema na maovu. Mielekeo hii aliyopewa mwanadamu ni mtihani 
ambao anaweza kuufaulu kwa kuwepo na chaguzi nyingine na 
tabia tofauti zinazoweza kuelekea kwenye wema au ubaya. 

Ili wanadamu waweze kufanya mielekeo yao mizuri kuwa sifa 
zinazoyatawala maisha yao, vipawa vyao vya kimaanawi na kiakili 
havitoshi. Kama ingekuwa hivyo, Mwenyezi Mungu asingemfanya 
Adamu kuwa mtume wa kwanza kwa wanadamu, na asingemjaalia 
ukweli wa kimungu, uliomuongoza kwenye faraja na amani katika 
dunia hii na akhera. 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Kwa hakika, vipawa vya kiamanawi na kiakili vya mwan- 
adamu vinaweza kubebwa kiurahisi kwenye mema au mabaya. 
Miongoni mwa vipawa hivyo, kwa mfano, ni akili ya kimantiki. Ni 
mfano wa upanga wenye ncha mbili ambao unaweza kutenda 
matendo aidha dhambi au mema. Umbo bora (ahsanu taqwim) 
haiwezi kupatikana bila kutumia akili tu. Hata hivyo, akili hiihii 
inaweza kumshusha mwanadamu mpaka kwenye daraja ya chini 
kabisa zaidi ya mnyama. Hivyo, mwanadamu anatakiwa kuy- 
awekea uataratibu matumizi ya akili. Hili linaweza kufikiwa kupitia 
muongozo wa ufunuo wa kimungu; kwa maneno mengine, kufuata 
mafundisho ya mitume. Iwapo mtu atauruhusu ufunuo (wahyi) wa 
Mwenyezi Mungu kuiongoza akfli yake, mtu huyo ataweza kupata 
amani ya kweli. Vinginevyo, atapotea. Kwa hiyo, akili inahitaji 
kuongozwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. 

Katika historia, watu wengi wenye kutakabari walitumia akili 
zao sana kwa lengo la kuwadhuru wengine. Waliyahalalisha maten- 
do yao kwa kuchukulia kuwa matendo hayo mabaya yanayokuba- 
lika na yenye busara kuyafanya. Kwa mfano, Hulagu Khan alipoi- 
vamia Baghada na kuwazamisha watu 400,000 katika mto wa 
Tigris, hakusumbuliwa na dhamiri yake. 

Kabla ya ujio wa Uislamu, watu wa Makkah walikuwa wakiwa- 
zika watoto wao wa kike wakiwa hai, wakiyanyamazisha mayowe 
ya nyoyo zao. Hawakusumbuliwa kwa kile walichokifanya, na 
hawakuacha kutekeleza matendo hayo yenye kutisha. Badala yake, 
matendo yao hayo kwako ilikuwa kama kukata mti; walikuwa 
wakitoa hoja kuwa kufanya hivyo ilikuwa ni haki yao halali. 

Watu wote hawa walikuwa na akili na hisia. Lakini, kama 
gurumu linalozunguka kinyume, walikuwa wamekwenda katika 
uelekeo usiokuwa sahihi. Mifano hii inaonesha kuwa wanadamu ni 
viumbe wanaohitaji kuelekezwa na kuongozwa; wana sifa chanya 
na hasi. Muongozo huo usipotolewa kwa maelekezo ya mitume. 





Uhalisia wa Binadamu 


vipawa mbalimbali vya wanadamu huwapotosha na kuwageuza 
kuwa wauaji na kuwahadaa wadhani kuwa wamefanya jambo 
sahihi. Akili bila muongozo ni kama wingu lenye giza linaloifunika 
dhamiri na kuziziba hisia za wema na huruma. 

Mwenyezi Mungu aliwatuma mitume ili watuonyeshe njia 
sahihi na kutuonesha jinsi mwanadamu anavyohitajia ushauri, 
muongozo na shakhsia za hali ya juu za kumuinua juu. Kwa kweli, 
baraka ya Uislamu na muongozo wa Mtume Muhammad (s.a.w) 
iliwabadilisha watu makatili wa Jahiliyyah (kipindi cha kabla ya 
Uislamu) waliokuwa wakiwaua watoto wao wa kike wakiwa hai, 
aliwabadilisha na kuwa watu wenye huruma, ambao walikuwa 
akilia wanaposhuhudia hata uonevu mdogo. 

Mwenyezi Mungu amewaumba baadhi ya watu na sifa adhimu, 
kama vile Makhalifa. Kama ilivyoelezwa hapo awali, aliwajaalia 
watu roho na nafsi, vitu ambavyo vipo katika mapambano ende- 
levu. Huu ni mtihani. Hivyo, kiumbe huyu bora, yaani mwan- 
adamu, yupo katika nafasi ya katikati baina ya nafasi ya chini, yaani 
nafasi ya mnyama, na nafasi ya juu, yaani nafasi ya malaika. Ata- 
pata nafasi yake sahihi kulingana na juhudi zao na mapambano yao 
baina ya roho na nafsi zao. Hivyo basi, katika viumbe wote, mwa- 
nadamu ndiye kiumbe anayehitaji zaidi utakaso (tazkiyah), na 
kuyapata maadili mema (tarbiyah). Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema ndani ya Qur’an kuwa maisha yasiyokuwa na tazkiyah na 
tarbiyah ni sawa na maishya ya mnyama, bali chini zaidi: “Na 
tumeiumbia Jahannamu majini wengi na watu. Wana nyoyo, lakini 
hawafahamu kwazo. Na wana macho, lakini hawaoni kwayo. Na 
wana masikio, lakini hawasikii kwayo. Hao ni kama nyama howa, 
bali wao ni wapotofu zaidi. Hao ndio walio ghafilika.” (Araf, 7:179) 

Udhaifu na utajiri wa mtu vinatokana na mgongano mkubwa 
unaopatikana ndani ya maisha yake ya ndani na nje. Mwanadamu 
aliikubali amana {amanah) ambayo mhima hikataa kuipokea, kwa 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


sababu ilhofia majukumu. Majuku hayo ni migongano ambayo ni 
vigumu kuishinda. Hii inatokana na ukweli kwamba mwanadamu 
ana ubora unaomuinua kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na 
wakati huohuo ana maovu yanayomuweka mbali Naye. Watu 
wasiokuwa na tarbiyah au amani katika nyoyo zao wanalimbikiza 
tabia za kihayawani katika ulimwengu wao wa ndani. Baadhi yao 
wana hila kama bweha, baadhi ni waroho kama fisi, na baadhi ni 
wachapakazi kama mchwa, wengine, pia, wana sumu kama nyoka. 
Baadhi wanauma na kupuliza, wengine wanafyonza damu kama 
luba, wengine wanawaonesha tabasamu marafiki zao huku waki- 
wasengenya. Hizi zote ni tabia na sifa mbalimbali za wanyama. Kila 
mwanadamu asiyeweza kuwa huru dhidi ya nafsi yake na hatimaye 
akashindwa kuimarisha tabia na sifa nzuri, atazidiwa na sifa zake 
mwenyewe zilizo mbaya. Baadhi wanaweza kuwa na sifa moja tu 
katika sifa za wanyama, huku wengine wakiwa na sifa nyingi zaidi. 
Sio jambo gumu kwa watu wenye elimu kuwatambua watu hao; 
kwani nyuso huakisi kilicho ndani. 

Watu wenye sifa chanya na wale wenye sifa hasi huishi pamoja 
katika hii dunia. Hali hii yaweza kulinganishwa na nsha aliyewe- 
kwa katika kundi la wanyama wakali, ambao lazima aishi nao. 
Wakati mwingine mtu bakhili huishi pamoja na mtu karimu, 
mpumbavu akaishi jirani na mtu mwenye busara, na mtu mwenye 
huruma akaisha pamoja na mtu mwenye moyo mgumu. Mabakhi- 
li hawana huruma, ni waoga na wanaona aibu kuwahudumia wen- 
gine. 

Wapumbavu hawawezi kuielewa busara; watu katili hudhani 
kuwa wako sahihi lakini daima hutumia vibaya nguvu zao. Wale 
wenye roho kama malaika huishi jirani na watu wenye shari. Huyo 
wa kwanza hujaribu kuielewa haki na kuwa mja mwema lakini 
huyo wa pili huishi kulingana na tabia yake, na hudhani kuwa 
furaha ni kula, kujamiiana na kupata hadhi ya juu ya kijamii. 





Uhalisia wa Binadamu 


Kuishi katika ulimwengu huu uliojaa tabia zinazopingana ni 
mtihani mgumu kwa biandamu. Lakini tunatakiwa kufaulu mti- 
hani huu, na kwa kweli hili ndio lengo letu katika huu ulimwengu. 
Ili tufaulu mtihani huu, ni lazima tukuze tabia nzuri badala ya tabia 
mbaya. Tunatakiwa kuyafanya mambo mema yawe hai. 

Mwili wa mwanadamu unatokana na ardhi na utarudi ardhini. 
Kwa kuwa tuna baadhi ya sifa walizonazo viumbe wengine, ni laz- 
ima tuzidhibiti nafsi zetu kwa kutumia tazkiyah na tasfiyah; 
vinginevyo hatutoweza kuzikwepa shari za nafsi zilizo ndani 
mwetu, ambazo huidhoofisha roho. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema ndani ya Qur’an Tukufu: “Na kwa nafsi na kwa aliye iten- 
geneza! Kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake, Hakika 
amefanikiwa aliye itakasa, Na hakika amekhasiri aliye iviza.” 
(Shams, 91: 7 - 10) 

Rumi anaelezea dhana ya haki na batili katika maonyo yafua- 
tayo: “Ewe msafiri wa ukweli! Unataka kuujua ukweli? Musa na 
Fir’aun hawajafa. Bado wanaishi ndani mwako. Wamejificha ndani 
mwako. Wanaendelea kupigana ndani mwako! Hivyo watafute 
ndani mwako!” 

Tena Rumi anasema: 

Usiulishe mwili wako kupita kiasi, kwa sababu (mwili huo) 
ni sadaka ambayo mwishoni itapewa ardhi. Badala yake, 
jaribu kuilisha roho yako. Kwani ndiyo itakayokwenda 
mbinguni na kupewa heshima. 

Upe mwili wako kiwango kidogo cha chakula kitamu, kwa 
sababu wale wanaoulisha sana huwa watumwa wa nafs, na 
hatimaye huwa na mustkbali usiofurahisha. 

Ipe roho yako chakula cha kiroho; ipefikra komavu, uelewa 
safi na chakula cha kiroho, ili iweze kwenda mahali inapo- 
takiwa kwenda kwa namna rahisi inayowezekana. 


Nafs isiyokuwa na malezi ya kiroho (tarbiyah) ni kama mfano 









Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wa mti usiokuwa na mizizi. Dalili za kuoza zinaweza kuonekana 
katika matawi, majani na matunda. Vivyo hivyo, moyo ukiwa na 
maradhi, huuamhukiza mwili sifa mhaya, kama vile chuki, wivu na 
kiburi. Sifa hizi mbaya hufungamanishwa na nafs. Ili kuyatabu 
maradhi haya, mja anatakiwa kushikamana na maamrisho ya 
Mwenyezi Mungu. 

Hata hivyo, kwa wale walio katika ngazi tofauti katika maisha 
na wakawa na sifa tofauti wanahitaji kupata muongozo wa watu wa 
mfano; misingi muhimu zaidi katika kuimarisha tabia ni kuiga na 
kufuata. 






13 


Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako {ithaar) 


Akiwa safarini, Abdullah b. Ja’far (r.a) alisimama kwenye bus- 
tani ya mitende. Mtunzaji wa bustani hiyo alikuwa mtumwa 
mweusi. Mtu mmoja alikuwa amemletea mtumwa huyo vipande 
vitatu vya mkate pindi mbwa alipomsogelea. Mtumwa huyo alimpa 
mbwa kipande cha mkate. Mbwa akala. Basi, mtumwa akampa 
kipande cha pili. Mbwa akala pia. Mitoa kipande cha mwisho cha 
mkate na mbwa akala. Abdullah, baada ya kushuhudia kile kilicho- 
tokea, alimuuliza mtumwa, “Ni upi ujira wako?” mtumwa alijibu: 

“Mshahara wangu ni vipande vitatu vya mkate, kama ulivyoona.” 

“Abdullah akauliza: 

“Kwa nini sasa umempa mbwa vipande vyote?” 

Mtumwa akajibu: 

Kwa kawaida hakuna mbwa mahali hapa. Huyu mbwa ataku- 
wa ametoka sehemu ya mbali. Nisingeweza kumuacha aondoke 
akiwa na njaa.” 

Abdullah akauliza: 

“Sasa utakula nini leo?” 

Mtumwa akajibu: 

“Nitavumilia. Mapato yango ya leo nimempa huyu kiumbe 
mwenye njaa wa Mwenyezi Mungu.” 






Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Adullah akasema: 

“Subhanallah! Watu wanasema mimi ni mkarimu sana. Huyu 
mtumwa ni mkarimu zaidi kuliko mimi!” 

Kutokana na tukio hilo, alilinunua hilo shamba pamoja na 
mtumwa. Alimuacha huru mtumwa huyo na kumpatia shamba 
kama sadaka. (Kisa hiki kimesimuliwa katika kitabu cha Kimya-1 
Sa’adah cha Imam al-Ghazali). 

Mbali na watu kama hao wenye huruma, ukarimu na upendo, 
Uislamu umeifanya Zakah kuwa wajibu ili kuondosha uadui na 
wivu, na kuimarisha usawa na upendo wa kijamii baina ya maskini 
na matajiri. Uislamu vilevile unahamasisha kujitolea misaada kwa 
lengo la kuimarisha udugu wa Kiislamu katika ngazi ya juu zaidi. 
Kwa hiyo, Uislamu unamhamasisha Idla muumini kustawisha 
moyo wa utajiri huku ukimuwezesha kufikia kwenye kflele cha 
kutokuwa na umimi. 

Baada ya kukiri imani ya Mungu mmoja, lengo halisi la dini ni 
kustawisha amani katika jamii kwa kulea watu wema, wenye huru- 
ma, makini na wenye kutafakari. Ukamilifu huu hufukiwa tu kwa 
kuwa na hisia za upendo na huruma ambayo makazi yake ni 
moyoni, na matokeo yake huibua uwezo wa mtu kugawana kipato 
chake na wenzake bila kuangalia mahitaji yake mwenyewe. Hali hii 
ikipanda zaidi ya hapo, hisia hizi husatawisha utayari wa kushiriki- 
ana na wengine vitu vyote alivyonavyo. Hii ndiyo inayoitwa ithar 
(kuwatanguliza wengine juu ya mahitaji yako mwenyewe) katika 
lugha ya kiarabu. 

Huruma ni moto usiozimika katika moyo wa Muislamu. 
Katika dunia hii, huruma ndiyo msingi unaompambanua mwan- 
adamu, ambapo hutupeleka, kupitia moyo, kwenye kuungana na 
Mola wetu. Muislamu mwenye huruma ni mtu mkarimu, mnye- 
nyekevu, na mwenye kuwahudumia watu. Wakati huohuo, yeye ni 





Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako (ithaar) - 

daktari anayeingiza uhai katika nyoyo za watu wengine. Muumini 
mwenye huruma ni mtu ambaye wakati wote anajitahidi kutoa 
huduma zake zote kwa upendo na huruma, na huwa ni chemchem 
ya matumaini na imani kwa watu wanaomzunguka. Muumini 
daima yuko msitari wa kwanza wa kila juhudu inayoleta amani 
kwenye nyoyo za wengine. Aidha, kwa menano, vitendo na uwepo 
wake, muumini hubeba jukumu muhimu kuondosha kila aina ya 
mateso, tabu na maumivu, daima yuko kwenye upande wa wale 
wenye huzuni, mashaka, waliotelekezwa na wasiokuwa na msaada, 
kwa sababu tunda la kwanza la imani kwa Muislamu ni huruma na 
upendo. 

Maadili na tunu za kibinaadamu hukamilishwa kwa Qur’an 
Tukufu. Kwa sbabu hii, tunapoif ungua Qur’an Tukufu, sifa za 
kwanza za kimungu tunazokutana nazo ni Mwingi wa Rehma na 
Mwenye kurehemu. Mola wetu anatupa habari njema kuwa Yeye 
ni Mwenye kurehemu zaidi ya wenye kurehemu, na anawaamuru 
waja Wake kufungamana na sifa za tabia Yake. Matokeo yake, 
moyo wa muumini uliojaa upendo wa kumpenda Mola wake unat- 
akiwa kuonesha huruma na upendo kwa viumbe wote wa Mwe- 
nyezi Mungu. Matokeo ya kumpenda Mwenyezi Mungu ni kuwa- 
geukia viumbe Wake kwa upendo na huruma. Yule anayempenda 
Mwenyezi Mungu huchukulia kujitolea kama furaha, na kama 
kipimo cha kiwango cha upendo wake kwa yule anayempenda. 
Kwa hiyo basi, kuwapa msaada viumbe wa Mwenyezi Mungu ni 
namna ya kuonesha upendo alionao kwa Mwenyezi Mungu. 

Kwa hakika, kuna aina nyingi za sadaka. Daraja kubwa ya 
utoaji, kama tulivyoeleza hapo awali, ni ithaar (kuwatanguliza 
wengine hata kama kitu husika unakihitaji). Hii ni sifa ya kuyatan- 
guliza mahitaji ya wengine juu ya mahitaji yako mwenyewe. 
Kutokuwa na umimi (ithaar) ni kiwango cha hali ya juu cha hisia 
ambacho kila muumini aliyekomaa anatakiwa kukionesha katika 
maisha yake ya kijamii. Kuingia katika anga yenye kustawi ya 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


kutokuwa na umimi (ithaar) inawezekana tu pale mtu anapokuwa 
na moyo mwena na roho ya huruma, kwa sababu ithaar ya kweli ni 
kutoa bila kuogopa kufukarika. Hali hii inajionesha kikamilifu na 
kwa njia nzuri zaidi katika maisha ya mitume na marafiki wa Mwe- 
nyezi Mungu. 

Naam, haiwezekani kwa kila mtu kukwea kwenye kflele hicho 
na kuzifikia nyota hizo za juu. Lakini, kutokana na ukweli kwamba 
kadiri tunavyoweza kuwa karibu zaidi na anga hizi ndivyo tunavy- 
opata baraka, hata hatua ndogo zaidi tutakayoipiga katika njia ya 
kutokuwa na umimi ni faida ya milele ambayo haitakiwi kuachwa. 

Kwa mujibu wa hadith iliyosimuliwa na Abu Hurayra (r.a), mtu 
mmoja alikuja kwa Mtume (s.a.w) na kusema: “Ewee Mtume wa 
Mwenyezi Mungu! Mimi nina njaa!” Mtume (s.a.w) akamtumwa 
mtu kwenda kwa mmoja wa wakeze na kuuliza kama kuna chakula. 
Lakini mama waumini akasema: “Ninaapa kwa yule aliyekutuma 
kuwa Nabii kwamba hakuna chochote nyumbani zaidi ya maji.” 
Mtume (s.a.w) alipopata jibu hilohilo kutoka kwa wake zake wen- 
gine, aliwageukia maswahaba na kuwauliza: “Nani anayetaka mtu 
huyu awe mgeni wake usiku wa leo?” Mtu mmoja katika ansar 
alisema: “Ninataka awe mgeni wangu, ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu!” akamchukua maskini yule mpaka nyumbani kwake. Wali- 
pofika nyumbani alimuuliza mkewe: “kuna chakula chochote?” 
Mke akajibu: “Kuna chakula kinachowatosha watoto wetu tu.” Swa- 
haba huyo akasema: “Basi washughulishe watoto. Wakitaka chakula, 
waweke kitandani na uwafanye walale. Mgeni atakapofika, zima taa. 
Tutajifanya kama tunakula.” Mgeni alipofika wote walikaa kwa ajili 
ya chakula. Mgeni akala na kushiba, huku wao wakijifanya kula. 
Kwa kuwa hapakuwa na mwanga mgeni hakuona kuwa wenyeji 
wake hawakuwa wakila. Walilala na njaa. Asubuhi swahaba huyo 
alikwenda kwa Mtume (s.a.w). Mtukufu Mtume (s.a.w) alipomuona 
akamwambia: “Mwenyezi Mungu yupo radhi nawe kwa sababu ya 
uliyomfanyia mgeni wako usiku.” (Bukhari, Muslim). 





Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako (ithaar) 


Japokuwa Sheikh Mahmud Sami Ramazanoglu, rafiki wa 
Mwenyezi Mungu, alikuwa na shahada (digrii) ya sheria, hakui- 
fanyia kazi fani hii kwa hofu ya kuvuruga haki za watu. Badala yake 
akapendelea kuwa mkutubi katika duka moja eneo la Tahtakale, 
mjini Istanbul. Alikuwa akipita Bosphorus mpaka Karakoy kwa 
boti, na kutoka Karakoy mpaka Tahtakale kwa miguu badala ya 
kupanda basi. Kwa kujitolea huku, aliweza kuitoa nauli yake ya basi 
kama sadaka. 

Hali ya kujitambua na maadili ya watu watukufu ni mtfano 
mizuri kwetu. Hata kujitolea kidogo katika kumfariji mtu, kupamba 
nyumba zetu, au katika matumizi yetu ya kila siku, tunaweza kuchukua 
mfano wao na kupata sehemu ya maadili yao ya hali ya juu. 

Wakati huo huo, sifa ya kutokuwa na umimi (ithar) ni zaidi ya 
ukarimu (sakhawa), kwa sababu ukarimu ni kutoa mali ambayo 
haihitajiwi. Lakini ithar, ni kutoa kitu hali ya kuwa unakihitaji. 
Malipo ya kiroho ya ithar yanaendana na mja anavyojitoa. Mwe- 
nyezi Mungu aliwasifu Ansar (watu wa Madina) waliozitoa mali 
zao kwa ajili ya Muhajirina (Waislamu walioikimbia Makkah kuto- 
kana na mateso) na wakahiari kuwatekelezea mahitaji yao kabla ya 
kukidhi mahitaji yao wenyewe. Qur’an Tukufu inasema: “Wana- 
wapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na 
mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye 
kufanikiwa.” (Hashr, 59: 9) 

Siku moja, ‘Umar b. Khattab (r.a) alikuwa njiani kuelekea Jeru- 
salem, na ilipofika zamu ya mtumishi wake kupanda ngamia, ali- 
sisitiza kwamba mtumishi wake aendelea kukaa juu ya ngamia (na 
yeye kutembea kwa miguu) hata kama walikuwa wamefika kwenye 
lango la mji. Waliingia Jerusalem hali ya kuwa mtumishi kapanda 
juu ya ngamia na ‘Umar akiwa anatembea kwa miguu. Huu ni 
mfano wa ithaar, au kutokuwa na umimi. Hii inaonesha kwamba 
siku zote sadaka sio pesa. Matendo yaliyoelezwa hapo juu nayo ni 
aina ya sadaka. 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Ithaar, ambayo ni kiwango cha hali ya juu cha utoaji sadaka, 
kimsingi ni kuchukua kitu kwenye roho ya mtu na kukitoa, akim- 
tanguliza ndugu yake katika dini juu ya nafsi yake mwenyewe. Ni 
aina maalumu ya sadaka za Mitume, Maswahaba, mawalii wa 
Mwenyezi Mungu, na waja wema {salihun). 

Tukio lifuatalo linalomhusu ‘Ali b. Abi Talib (r.a) na mkewe 
mtukufu, bibi Fatima (r.a), linaonesha ithaar katika namna iliyo 
bora kabisa: 

Ibn ‘Abbas (r.a) anasimulia kuwa ‘Ali na Fatima (r.a) walifunga 
swaum kwa muda wa siku tatu wakitekeleza nadhiri yao kwa Mwe- 
nyezi Mungu baada ya watoto wao, Hassan na Hussayn kupona. 
Siku ya kwanza waliandaa mkate kwa ajili ya futari, na walipo- 
karibia kufuturu mlango ukagongwa. Aliyegonga ni maskini mwe- 
nye njaa. Familia hiyo ilimpa chakula walichokuwa nacho kwa 
moyo mmoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kufuturu maji. Siku 
ya pili, ilipofika muda wa kufuturu yatima alikuja mlangoni kwao. 
Walimpa chakula chao na kwa mara nyingine wakafuturu maji. 
Siku ya tatu, alikuja mtumwa akiwaomba msaada. Walionesha 
uvumhivu na ithaar kubwa wakampa mtumwa chakula walichoku- 
wa nacho. 

Ukarimu, ithaar, na maadili haya mazuri yasiyokuwa na mfano 
yamethibitishwa na kusifiwa na Mwenyezi Mungu katika aya zifua- 
tazo: 

“Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, 
na yatima, na wafungwa. Hakika sisi tunakulisheni kwa 
wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala 
shukrani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo 
siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi Mungu atawalin- 
da na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na 
furaha.” (Insan, 76: 8 - 11) 



Hakuna katika viumbe wa Mwenyezi Mungu anayeweza kul- 





Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako (ithaar) - 

inganishwa na Mtume (s.a.w) kuhusu ukarimu, utoaji na ithaar. 
Ukarimu wake ulikuwa zaidi ya ukarimu wa watu wa kawaida. 
Alikuwa mkarimu kwa elimu, mali na moyo wake, kwa kujitolea 
katika njia ya Mwenyezi Mungu, akiifafanua dini, kuwaongoza 
watu kwenye njia iliyonyooka, akiwalisha wenye njaa, akiwanasihi 
wajinga na kuwasaidia wenye shida huku akiwafariji kwa kuwa- 
punguzia mizigo yao. (Altinoluk Sohhetleri, V. III, uk. 56). 

Safwan h. Umayya, amhaye alikuwa mmoja wa wapagani 
mashuhuri wa Maquraysh, alikuwa pamoja na Mtume (s.a.w) 
wakati wa vita vya Hunayn na Ta’if, ingawa yeye alikuwa si Muisl- 
amu. Walipokuwa wakitemhea katika eneo la Jirana, Mtume (s.a.w) 
aliona kwamha Safwan alikuwa akizistaajahia haadhi ya ngawira 
zilizokuwa zimekusanywa. (Mtume) akamuuliza Safwan: 
“Umezipenda?” 

Alipojihu “Ndiyo” Mtume (s.a.w) akasema: “Zichukue! Zote ni 
zako.” Juu ya hilo, Safwan akatamka shahada na kuwa Muislamu, 
akisema: “Hakuna moyo unaoweza kuwa na ukarimu kama huu 
zaidi ya moyo wa Mtume.” (Islam Tarihi, uk. 474) 

Ithaar ni daraja ya hali ya juu ya ukarimu. Tukumhuke kuwa 
kupitia matendo ya ukarimu ya Mtume (s.a.w), maswahaha, na 
waja wema wa vizazi vilivyokuja haadaye, watu wengi waliokuwa 
makaidi katika ukafiri wao walihadilika na kuwa waumini; maadui 
wengi wakawa maraflki. 

Aidha, ithaar iliimarisha upendo wa waumini wengi kwa wau- 
mini wenzao. Mtume (s.a.w) kamwe hakulikataa omhi lolote 
alilokuwa na uwezo wa kulitekeleza. Siku moja alikuwa na dirham 
elfu tisini. Aliziweka kwenye mkeka na kuzigawa kwa kila mwenye 
shida aliyepiata. 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Sifa ya Kutoa kwa wema (birr) 

Sifa ya kuwa na uwezo wa kutoa kwa hiari, iitwayo birr katika 
Qur’an Tukufu, nayo pia ni sadaka adhimu kama ithar. Mtume 
(s.a.w) amhaye ni mfano bora wa sifa zote za maadili, ni shakhsia 
kubwa isiyo na kifani katika njia hii pia. Kisa kifuatacho kinaone- 
sha hisia zake za kumtanguliza ndugu yake Muislamu juu ya nafsi 
yake hata katika kitu kidogo mno. 

Siku moja Mtume (s.a.w) alitengeneza miswaki miwili kuto- 
kana na mti wa miswaq (kijiti cha kusafishia meno). Mswaki 
mmoja ulikuwa mzuri sana na ulionyooka, na mwingine ulikuwa 
mbaya. Mtume (s.a.w) alimpatia swahaba mswaki mzuri naye aka- 
baki na ule mbaya. Swahaba wake huyo aliposema: “Huu mzuri 
unakufaa wewe, Ewe Mtume wa Allah!”, Mtukufu Mtume (s.a.w) 
alijibu: “Mtu aliyesuhubiana na mtu hata kwa muda wa saaa moja 
ataulizwa iwapo alichunga haki za marafiki zake au la.” Hivyo 
alionesha kuwa haki hii inatolewa kwa kuelewa ithaar na birr kwa 
kutanguliza haja ya ndugu yake Muislamu juu ya haja yake mwe- 
nyewe. (Ihya’ ‘Ulum al-Din, V. II, uk. 435). 

Kisa kifuatacho ni mfano mwingine wa aina hii ya sadaka. 
Siku moja Maswahaba walikuwa msikitini wakimsikiliza Mtume 
(s.a.w). Mtume (s.a.w) akawasomea aya isemayo: “KABISA HAM- 
TAFIKIA wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Na kitu 
chochote mnacho kitoa basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua.” 
(Al-i Imran, 3:92) 

Maswahaba waliokuwa wakimsikiliza Mtume (s.a.w) waliihisi 
aya hii ndani ya kina cha ulimwengu wao wa ndani. Walikuwa 
wakifikiria kuhusu kuwa na uwezo wa kutoa kfle wanachokipenda 
zaidi. Ghafla swahaba mmoja akasimama. Swahaba huyu ambaye 
uso wake ulikuwa uking’aa kwa nuru ya imani ni Abu Talha (Mwe- 
nyezi Mungu awe radhi naye). Alikuwa na shamba kubwa lenye 
mitende mia sita ambayo ilikuwa karibu sana na Msikiti wa Mtume 





Kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yako (ithaar) 


(s.a.w) na alikuwa akilipenda shamba hilo sana. Mara kwa mara 
alikuwa akimualika Mtume (s.a.w) kwenye shamba lake na kupata 
Baraka zake. 


Abu Talha akasema: “Ewe Mtume wa AUah! Kitu ninachokip- 
enda zaidi katika mali zangu ni hUi shamba lUUopo mjini ambalo 
nawe walijua. Sasa hivi, ninalitoa kumpa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuliweka chini ya 
udhibiti wako vyovyote utakavyo na kulitoa kwa ajili ya maskini.” 
Baada ya kumaliza maneno yake alikwenda shambani kutekeleza 
uamuzi huu mzuri. Abu Talha alipofika shambani alimkuta mkewe 
kaka chini ya kivuli cha mti. Abu Talha hakuingia shambani. 

Mke wake akauliza: “Ewe Abu Talha! Kwa nini unasubiri nje? 
Ingia!” Abu Talha akasema: “Siwezi kuingia, nawe pia unatakiwa 
kuchukua vitu vyako na uondoke.” Kutokana na jibu hili ambalo 
hakulitarajia mkewe aliuliza kwa mshangao: “Kwa nini ewe Abu 
Talha? Je shamba hili si letu?” Hapana, kuanzia leo shamba hili ni 
la maskini wa Madina,” alisema na kutoa habari njema inayopati- 
kana katika aya hiyo na kueleza kwa hamasa kuhusu sadaka ali- 
yoitoa. 

Mkewe akauliza: “Je umelitoa kwa niaba yetu sote au kwa 
niaba yako wewe binafsi?” 

Akajibu: “Kwa niaba yetu.” Akasikia maneno yafuatayo kutoka 
kwa mkewe kwa utulivu kabisa: “Mwenyezi Mungu akuridhie ewe 
Abu Talha! Nilikuwa na mawazo hayohayo nrlipowaona maskini 
wanaotuzunguka, lakini sikupata ujasiri wa kukwambia. Mwenyezi 
Mungu aikubali sadaka yetu. Ninaondoka shambani na kuja pamo- 
ja nawe!” 


Sio vigumu kutabiri hali ya furaha ambayo ingeshamiri 
ulimwenguni iwapo sifa hii ya kimaadili ingekuwa imekita mizizi 
katika nyoyo za watu. Eikiria uzuri ambao ungetokana na jambo 
hili. Hiki ndicho kilichomfanya Abu Talha ajitolee kiasi hicho. 







- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Mtukufu Mtume (s.a.w) aliwahamasisha hata wale waliokuwa 
na kitu kidogo watoe sadaka. Kwa mfano, ingawa Abu Dharr (r.a) 
alikuwa mmojawapo wa Maswahaba maskini sana, alikuwa akim- 
hamasisha kutoa sadaka kwa kusema, “Ewe Abu Dharr! Unapopika 
mchuzi, weka maji mengi na uchangie na majirani zako!” (Muslim, 
Birr, 142) 

Muumini anatakiwa kutoa nuru kama mbaramwezi unavyotoa 
mwanga kwenye usiku wa giza, na awe kuzingatia, msikivu, 
mwema, asiyekuwa na umimi, mkarimu, mwenye huruma, mpole, 
na aliyejaa hamasa ya kutoa sadaka. Kuna hitajio kubwa la kutoa 
sadaka na kutokuwa na umimi katika zama hizi za mgogoro wa 
kiuchumi. Tusisahau kuwa sisi tungeweza kuwa wenye kutaabika 
na umaskini na shida. Kwa sababu hii, tuna deni la kumshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa kutoa misaada kwa wagonjwa, wenye huzu- 
ni, wapweke, maskini na wenye njaa pamoja na kuenenda katika 
tabia zisizokuwa na umimi. Tunatakiwa kuchangia neema tulizon- 
azo pamoja na wenye shida, hi kwamba hizo nyoyo zitakazojaa 
furaha ziwe nyenzo za maendeleo yetu ya kiroho katika ulimwengu 
huu na ziwe chanzo cha thawabu na furaha katika ulimwengu wa 
akhera. 

Ewe Mola wetu! Zifanye aina zote za rehma ziwe hazina isiyo 
na mwisho ya maisha yetu ya kiroho. 

Mola wetu! Tuongoze kwenye kushikamana na maisha ya 
Mtume Muhammad (s.a.w) yasiyokuwa na umimi, na tuishi mai- 
sha ya wanazuoni wa Uislamu waliofuata mfano wake! 


Amin! 





14 


Uislamu Humpa Uhai mwanadamu 


M tume Muhammad (s.a.w) aliishi katika jamii iliyo- 
kuwa imezama katika ukiukaji wa haki na dhulma. 
Kupitia mwenendo wake, yaliyoakisi huruma na 
upendo usio na mwisho, jamii iliyokuwa imejaa chuki na visasi ali- 
ibadilisha ikawa kijamii yenye mfumo wa upendo na kuhurumiana. 

Kabla ya kudhihiri kwake, watu walikuwa wakilelewa katika 
kuwanyanyasa watoto na watu wanyonge, na kuwashambulia wen- 
gine kwa sababu za kitoto. Lakini, walipoona mwenendo wa 
Mtume (s.a.w) watu waliokuwa wakifanya mambo hayo walijita- 
kasa na kuachana na misimamo yao ya kikatili. Watu hawahawa 
wakawa ishara ya huruma na upendo, wakakuza kipawa cha kuon- 
goza binadamu wengine kwa ubora wa mfano wao. Kama nyota 
zinazouaangazia ulimwengu wakati wa usiku wa giza, wakauakisi 
uzuri wa Uislamu. Kisa kifuatcho cha Mus’ab b. ‘Umayr ni mion- 
goni mwa mifano mingi kama hiyo: 

Siku moja Mus’ab na rafrki yake, As’ad b. Zurara, walikwenda 
kwenye makabila ya Abd Ashhal na Zafar ili kuwalingania kwenye 
Uislamu. Machifu wa koo hizi walikuwa ni Sa’d b. Mu’adh na Usayd 
b. Hudayr. Sa’ad akamuuliza Usayd: “Kwa nini usiwazuie watu 
hawa wasije hapa na kuwadanganya maskini na wajinga katika 
watu wetu?” 

Hivyo basi, Usayd akaenda kukutana na Mus’ab na Zurara, na 
akiwa amewaelekezea mkuki wake aliwafokea akisea: “Kama mna- 
taka kuendelea kuwa hai, ondokeni mahali hapa mara moja!” 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Badala ya kumjibu kwa ghadhabu, Mus’ab alimjibu, “Kama 
ukitulia na kunisikiliza, nina ujumbe kwa ajili yako. Wewe ni mtu 
muelewa na mwenye busara. Kama ukiyapenda yale nitakayo- 
kuambia, unaweza kuyakubali; na kama usipoyapenda, unaweza 
kuyakataa yote nitakayosema.” 

Usayd alikubali na kuuweka mkuki wake pembeni. Baada ya 
kusikiliza maneno mazuri ya Mus’ab kuhusu Uislamu, yeye mwe- 
nye aliukubali Uislamu. Kisha alirudi kwa rafiki yake, Sa’d, akam- 
wambia, “Nimesikiliza walichokuwa wakisema na sikuona cho- 
chote kibaya katika maneno yao.” 

Sa’d hakufurahishwa na rafiki yake kuwakubali wageni asio- 
wataka, na hivyo yeye mwenyewe akaamua kwenda kwa Mus’ab 
akiwa ameushika upanga wake, na kuwaamuru waondoke. Mus’ab, 
kama alivyofanya mwanzo, hakujibu kwa maneno makali na bada- 
la yake aliweka hali ya amani kwa maneno mazuri na kuzungumza 
kuhusu ukweli wa Uislamu kwa busara na hekima ya hali ya juu. 
Kama ilivyokuwa kwa rafiki yake, Usayd, Sa’d naye aliukubali Uisl- 
amu kutokana na taathira ya mvuto wa kimungu wa ujumbe alio- 
kuwa ameupokea. 

Huu ni mfano wa jinsi Waarabu walivyoachana na tabia yao 
kandamizi katika hatua za kuukubali Uislamu, na jinsi walivyob- 
adilika kupitia mwenendo wa Mtume Muhammad (s.a.w). Waara- 
bu hatimaye wakastawisha hali za hali ya juu za subira na ukomavu. 
Walielewa kuwa Uislamu ulikuwa umekuja kuwahuisha watu na 
sio kuwaangamiza, na wakachora maneno yafuatayo katika kurasa 
za historia: “Wale wanaoua wanahitajia kuhuishwa kiroho”. 

Rumi pia anabainisha kuwa walijua kwamba shari ni dhaifu 
mbele ya huruma na wema: 






Uislamu Humpa Uhai mwanadamu 


Pindi bahari ya huruma inapoanza kuongezeka, hata mawe 
hunywa maji ya uhai, 

Kitu dhaifu huwa na imara na chenye nguvu; busati la ardhi 
hugeuka kuwa hariri na nguo ya dhahabu, 

Yule aliyekuwa amekufa kwa kipindi cha miaka mia moja 
hutoka kaburini; shetani aliyelaaniwa huonewa wivu na 
hurul-ain kutokana na uzuri wake, 

Wajihi wote wa ardhi hugeuka kuwa kijani kibichi; miti ili- 
yokauka huchanua na kustawi, 

Mbwa mwitu hugeuka na kuwa rafiki wa kondoo; aliyekataa 
tamaa huwajasiri na hodari.” (Mathnawi, V, 2,282-85) 

Mtume Muhammad (s.a.w) aliwasamehe wahalifu wengi wali- 
takiwa kuadhihiwa. Mimsamehe hata Wahshi, aliyemuua ami yake 
mpendwa, Hamza (r.a). Huruma na upendo wa Mtume (s.a.w) kwa 
wanadamu daima ilizidi hasira yake. Watu wengi wenye ghadhahu 
walilelewa na katika upendo wa hali ya juu wa Mtume (s.a.w) na 
walihadilishwa na kuwa mahustani ya mawaridi ya huruma. Mshai- 
ri mmoja wa Kituruki aliielezea hali ya jamii ya Waarahu kahla ya 
Mtume (s.a.w) kama ifuatavyo: 

“Kama mtu akiwa hana meno, ndugu zake mwenyewe wan- 
geweza kumtafuna.” 

Lakini hii ina maana kuwa watu hawakuwa na huruma hata 
kwa ndugu zao wa karihu. Uislamu ulimkomhoa mwanadamu 
kutokana na ujinga na unyama huo mkuhwa. 


Watu wakatili wa jamii hiyo walihadilika na kuwa watu wenye 
huruma sana kiasi kwamha hali ifuatayo ilitokea katika vita vya 
Yarmuk amhapo baadhi yao walijeruhiwa. Pindi majeruhi wali- 
popewa maji kabla ya kuvuta pumzi yao ya mwisho, kila mmoja 
aliitoa zamu yake kumpa mwenzake na kukataa kuwa wa kwanza 
kunywa maji. Kwa kuwa fursa ya kunywa maji ilipita kutoka kwa 








- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

mtu kwenda kwa mwingine, wote walikufa kabla hata mmoja wao 
kukata kiu yake. 

Daima Mtume (s.a.w) aliongoza msafara wa upendo na huru- 
ma akiwa msitari wa mbele, na, bila kuchoka, akaonesha mwenen- 
do wa kimaadili kwenye kilele chake. Matokeo yake, rafiki na adui 
waliikubali tabia yake ya mfano. 

Katika karne iliyopita huko mjini Hague, Uholanzi, wasomi na 
wanafikra mbalimbali walikusanyika kumchagua mtu muhimu 
zaidi aliyechangia ustawi wa mwanadamu. Walimchagua Mtume 
Muhammad (s.a.w) kuwa mtu wa kwanza na wa muhimu zaidi 
kulingana na kanuni walizokuwa wameziweka katika kumchagua 
mtu husika. Kitu cha kuvutia zaidi ni kuwa, kamati ya uteuzi ili- 
kuwa inaundwa na Wakristo tupu. Inavutia pia kuona kubainisha 
kuwa asilimia tisini ya maswahaba wa Mtume (s.a.w) waliukubali 
Uislamu kwa sababu ya kuvutiwa na tabia zake za hali ya juu. Hata 
wale waliokuwa na uadui mkali dhidi yake walishindwa kumtuhu- 
mu kuwa muongo au dhalimu, badala yake walilazimika kumsifu. 

Wale ambao wameupa Uislamu nyoyo zao na wanataka kuitu- 
mikia dini wanapaswa kujua kuwa lengo la kwanza na la msingi la 
Uislamu ni kuuhuisha ubinadamu. Wale wanaoweza kuutumikia 
Uislamu na ubinaadamu kwa namna anayotaka Mwenyezi Mungu 
ni wale tu wanaoweza kuutambua uzuri wa uumbaji wa Mwenyezi 
Mungu ndani ya kila mwanadamu, na wale wanaotambua kwamba 
Mwenyezi Mungu amewaumba binadamu kama viumbe wenye 
thamani zaidi kuliko viumbe wengine. Kwa maneno mengine, 
mfano bora wa Uislamu ni kuandaa kudhihiri kwa wanadamu wa 
mfano. Mfano huu unaweza tu kufikiwa pindi moyo wa muumini 
unapokuwa umeangazwa na kuamshwa upya, pale uzuri wa kiroho 
uliopo ndani unapoanza kujitokeza juu. 

Kutokana na hali hiyo, mara zote Uislamu umesisitiza, kama 
kipaumbele chake cha kwanza, kwenye malezi ya kiroho ya Waisl- 





Uislamu Humpa Uhai mwanadamu 


amu, na watu wengi watukufu wamedhihiri katika ummah wa 
Kiislamu, wakiwastaajahisha watu wote hila kujali imani zao. 

Kupitia mfano na mafunzo ya Mtume (s.a.w), wale amhao 
hapo kahla walikuwa chini ya udhihiti wa nafsi zao na kuishi mai- 
sha ya kinyama walihadilika na kuwa nyota za kimalaika, macho 
yao yakitoa nuru kwa mng’ao wake. 

Kwa mfano, Umar h. Khattah, amhaye kahla ya Uislamu 
alimzika hinti yake wakiwa hai haadaye alihadilika na kuwa chem- 
chem ya huruma asiyeweza kumdhuru hata sisimizi. Kwa hiyo hasi, 
Uislamu unamkumhatia mwanadamu kwa upendo na huruma. 
Kupitia mhegu za huruma hii isiyokuwa na kikomo zilizopandwa 
ndani ya moyo wa mwanadamu, hinadamu waliinuliwa na kuz- 
ishinda tahia zao duni na dhaifu. Wakaweza kuyafikia maisha ya 
milele. 

Uislamu ulikuja kuwapa uhai watu. Hisia amhazo Uislamu 
unazifundisha ni msingi wa uhinadamu. Mshairi maarufu wa Kitu- 
ruki, Yunus Emre anasema: 

Njooni na tuwe marafiki 

Tufanye mambo kuwa rahisi 

Tupendane na kuchuma upendo wa wengine 

Hakuna mtu atakayebaki duniani milele 

Wale amhao hawajalijumuisha fungu lao la upendo na huruma 
ya Mungu katika nafsi zao ni maadui wa uhinadamu na nafsi zao. 
Watu hawa wasiokuwa na huruma wameiziha njia yao ya ielekeayo 
kwenye kirutuhisho cha kiroho na ukamilifu. Kwa upande mwing- 
ine, marafiki wakuhwa wa Mwenyezi Mungu amhao wamefrka 
kwenye chemchem ya huruma - kama vile Jalal al-Din Rumi na 
Yunus Emre - wanapendwa na watu wote kama mawaridi ya 
peponi. Hata katika mazingira magumu sana waliweza kueneza 
matumaini na kutihu majeraha ya jamii. Mwenendo wa mawaridi 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


hayo ni tabia muhimu zaidi ambayo Waislamu wote wanapaswa 
kuwa nayo: yanatoa harufu yake nzuri yakiwa katikati ya miiba 
mikali. Badala ya kuzikumbatia tabia za miiba hiyo, muumini 
mzuri anapaswa kuwa kama mawaridi yanayochanua baada ya 
kipindi kirefu cha miezo ya majira ya baridi. Rumi anasema kuhu- 
su jambo hili: 

“Yule apandaye miti ya miiba katika dunia, tahadhari usimta- 
fute katika bustani ya mawaridi” (Mathnawi, II, 153). Rumi 
anaendelea: 

Unaichunguza kasoro juu ya uso wa mwezi - hali ukiokota 
miiba peponi! 

Ewe muokotaji miiba, ukiingia Peponi, utakuta hakuna 
mwiba bali mwenyewe. (Mathnawi, II, 3,347-48) 

Wazee wetu, Uthmaniyya, walikuwa wenye huruma sana kwa 
mateka wao baada ya vita. Afisa mmoja wa wafungwa siku moja, 
alisema: “Ewe huruma, wewe ni muonevu uliyenifanya nimpende 
adui yangu!” 

Ni bahati mbaya kwamba siku hizi baadhi ya wanamaada na 
wapingaji wa imani wameuchanganya Uislamu na ugaidi. Hii ni 
moja ya majanga ya kutisha zaidi ambayo binadamu amewahi 
kukumbana nayo. Ugaidi ni matokeo ya ukosefu wa upendo na 
huruma kwa sababu nyoyo za magaidi kamwe haziakisi hisia hizo 
kuu. Uislamu ni dini ya moyo, na magaidi hawana kitu katika kituo 
hiki (moyo) kwa sababu nyoyo zao zimekuwa ngumu kama mawe. 
Uislamu tangu mwanzo unakataa kila aina ya ugaidi na machafu- 
ko. Unaamrisha kuheshimu haki za Waislamu na wasio Waislamu 
bila ya ubaguzi. 

Mtume (s.a.w) alikuwa akiwatuma walimu kwenda kwenye 
makabila mbalimbali kwa lengo la kufundisha Uislamu. 

Siku moja katika eneo liitwalo Bi’r Mauna makafiri wali- 





Uislamu Humpa Uhai mwanadamu 


wawekea mtego walimu hawa walipokuwa wakielekea kwenye kazi 
yao hiyo na kuwaua. 

Baada ya tukio hili, Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa akituma 
baadhi ya askari kwa ajili ya kuwalinda walimu. Aliwaamuru askari 
hawa watumie silaha zao kwa ajili ya kuwalinda walimu tu. Lakini, 
siku moja Khalid b. Walid, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi 
hicho, alitumia silaha wakati ambao sio muhimu kuitumia na 
akawadhuru baadhi ya watu na mali zao. Mtukufu Mtume (s.a.w) 
aliposikia tukio hili akasema: “Ewe Mwenyezi Mungu mimi nina- 
jitenga na yale yaliyofanywa na Khalid. Sijafurahishwa na kile ali- 
chofanya.” Alirudia maneno haya mara tatu. Baadaye akamtuma 
Ali (r.a) kwenda kulipa fidia ya kila kitu ikiwa ni pamoja na mbwa 
wa kabila husika waliodhuriwa. (Islam Tarihi, I, 525 - 27) 

Wa-Uthmaniyya nao pia walichukua maadili ya hali ya juu ya 
Mtume (s.a.w) katika kuamiliana na wale wasiokuwa Waislamu, na 
kamwe hawakuwalazimisha kuingia katika Uislamu. Kamwe 
hawakujaribu kuyaharibu mataifa mengine, au kubadilisha tamad- 
uni za watu kwa matendo ya kibeberu. Badala yake, waliwachuku- 
lia wasio Waislamu kama binadamu wenzao ambao haki zao zina- 
takiwa kulindwa. Kwa sababu ya uvumilivu huo, watu wa nchi ya 
sasa ya Poland walisema: “Kamwe hatutopata uhuru mpaka farasi 
wa Uthmaniya wanywe maji ya mto Vistul...” 

Kwa hali hiyo, watu wanyonge kutoka mataifa mengine wali- 
pendelea kutawaliwa na utawala wa Uthmaniya kuliko watawala 
wao wenyewe. Pindi wauthmaniya walipoikabili Constantinapole, 
baadhi ya mawaziri wa Byzantune walitoa ushauri wa kuomba 
msaada kutoka kwa Papa. Ni jambo la kuvutia kuwa mmoja wa 
mawaziri aitwaye Notaras, alisema: “Ningependelea kuviona 
vilemba vya Wauthmaniya kuliko kofia za makadinali mjini Con- 
stantinople.” 


Leo hii katika ulimwengu wa Kiislamu tunahitaji kutumia 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


fikra ya utamaduni huu wa Kiislamu, ambapo tutawapenda watu 
kwa ajili ya Muumba wao,. Jambo hili lisifanyike kwa sababu za 
kisiasa tu, bali lifanyike kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi 
Mungu. 

Kisa kifuatacho ni mfano mzuri wa huruma ibonyeshwa na 
Masufi kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Siku moja, katika moja 
ya safari zake, Abu Yazid al-Bistami alipumzika chini ya mti na 
kula chakula. Kisha aliendelea na safari yake. Baada ya kutembea 
kiasi kadhaa alimuona sisimizi kwenye mfuko wake wa chakula. 
Aligundua kuwa sisimizi huyo alipanda kwenye begi lake alipoku- 
wa amepumzika chini ya mti. Alihuzunika sana kwa kuona kuwa 
amemuondosha sisimizi kwenye makazi yake. Akarudi nyuma na 
kumrudisha sisimizi kwenye makazi yake ya asili. Alitambua 
kwamba haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, hata za sisimizi, 
zinahitaji kuchungwa kama za binadamu. 

Uislamu unapandikiza moyo huo mkubwa ndani ya Waislamu 
kiasi kwamba hata sisimizi anatendewa huruma ya hali ya juu. 
Kiuhalisia mtu huyo ataweza kuzilinda haki za binadamu wenzake 
kuliko hata kitu kingine. Lakini njia hiyo ya maisha itawezekana tu 
pindi mwanadamu anapostawisha vipawa vya kiroho vitakavyom- 
fanya ahusudiwe na malaika badala ya kuilisha nafsi ya kihayawani 
kwa namna ambayo anaweza kushuka chini kabisa kuliko hata 
mnyama. 

Ulimwengu wa sasa unakabiliwa na kiwango kikubwa cha 
dhulma na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Haya ni matokeo 
ya mchakato ambao ndani yake mwanadamu amefuata matamanio 
yake duni na kupuuza maendeleo ya kiroho. Mwishowe jambo hili 
limezaa ukosefu wa hisia kuu kama vile upendo na kuwahurumia 
wengine. 

Suluhisho kwa wale waliozipoteza nafsi zao ni kuugundua 
ukweli na undani wa Uislamu na kujisalimisha kwenye wito wake 





Uislamu Humpa Uhai mwanadamu - 

wakitambua kuwa uzuri na mng’ao wa dunia hii hautadumu 
milele. 

Ulimwengu huu ni maandalizi tu kwa ajili ya maisha yetu ya 
kudumu huko akhera. Mshairi maarufu wa Kisufi mwenye asili ya 
Kituruki na mpenzi wa Mwenyezi Mungu, Yunus Emre anasema 
katika mojawapo ya mashairi yake maarufu: “Wapende viumbe wa 
Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Muumba wao.” 

Je utenzi huu si tiba bora kwa madhalimu wanaohitaji kuiten- 
geneza njia yao kabla ya kuingia ishakatika furaha za akhera? Lau 
kama watu hao wangeweza kujiandalia fungu dugu la upendo 
waYunus Emri kwa binadamu, kamwe wasingeweza kusababisha 
uhalifu wa kutisha walioufanya. Kama wangesikiliza utenzi huo, 
wangebarikiwa kuwa na hisia za upendo na uadilifu kwa wan- 
adamu badala ya uadui wa upande mweusi wa nafsi zao. 

Lazima kuweka bayana kuwa Uislamu hautakiwi kutumiwa 
vibaya kwa malengo ya kisiasa ya baadhi ya watu. Hivyo basi, 
tunapaswa kuwatenganisha kwa makini watu wema na wanadini 
dhidi ya wale wanaotumia dini ili kufanikisha maovu yao wenyewe. 

Katika historia ya Kiislamu tumeyashuhudia makundi kama 
vile Khawarij, ambao waliwaua watu wasiokuwa na hatia kwa jina 
la Uislamu kwa sababu lengo lao kuu ilikuwa ni kufika kwenye 
madaraka ya kisiasa. 

Vilevile tulishuhudia hapo zamani baadhi ya madola yaliyou- 
tumia Uislamu kuhalalisha malengo yao ya kiovu. Ili kufikia 
mipango yao ya kidhalimu, watu waovu hutumia hisia na dhana 
adhimu za kidni hi tu kuendeleza matakwa yao binafsi na matokeo 
yake huidhalilisha dini na watu wa dini. Lakini, kama asemavyo 
Rumi, matendo yao ya kiovu yatawagharimu sana: 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Watu wengi ni kama wanyama wanaokula wenzao, usi- 
waamini watu kama haopindi wanaposema “amani iwejuu 
yako.” 

Nyoyo zao ni makazi ya shetani; usisikilize mazungumzo ya 
watu wa shetani. 

Yule anayeimeza “la hawla” kutoka katika pumzi ya shetani, 
ni kama punda aanayetanguliza kichwa katika mapambano. 
(Mathnawi, II, 251-53) 

Rumi anaendelea kuzitahadharisha nyoyo safi za wale wasio- 
kuwa na hatia dhidi ya ahatari za watenda maovu hao: 

Hutamka maneno matupu yule anayekwambia, “ewe 
mpendwa wangu”, ili aweze kuichuna ngozi ya mpendwa 
wake kama mchinja nayama. 

Anatoa maneno matupu ili aweze kuichuna ngozi yako; ole 
wake yule anayeonja kasumba kutoka kwa maadui. (Math- 
nawi, II, 258-9) 

Magaidi wasiokuwa na huruma hutumia ubinadamu wao tu ili 
kuzihifadhi nyoyo zao zisizokuwa na huruma ambazo hazijawahi 
kuonja ladha ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Kama ni wanaaid- 
olojia watatangaza mawazo ya kuwachafua watu tu. Kama ni was- 
hairi watazitemea sumu roho za wengine. Kama ni waadilishaji, 
wataeneza vitendo vilivyo kinyume na maadili. 

Rumi anafichua tabia ya watu wa aina hii katika maneno yafu- 
atayo: 

Akichukua ua mkononi mwake, hubadilika kuwa miiba; 

Na kama akienda kwa rafiki, humuuma kama nyoka. 
(Mathnawi, II, 154) 

Kwa ufupi, watu hao ni wauaji wa roho. Furaha yao hupatika- 
na katika kuwapofoa watu na kuzipoozesha hisia za utu wao. 





Uislamu Humpa Uhai mwanadamu i^ffWisssj 


Kwa kutumia mbinu mbalimbali zisizokuwa za kibinaadamu 
kama vile madawa ya kulevya, huwabadilisha watu kuwa wanyama 
wasiokuwa na huruma. Badala ya kustawisha mantiki na akili hal- 
isi za kibinaadamu, huziamsha hisia za kufanya kisasi kwa watu na 
kufanya fujo. Wameendelea kuwa maadui wabaya zaidi wa binad- 
amu katika historia. Mwenyezi Mungu anauelezea msimamo watu 
hao kama ifuatavyo: “Na wanapo ambiwa: Msifanye uharibifu 
ulimwenguni. Husema: Bali sisi ni watengenezaji. Hakika wao ndio 
waharibifu, lakini hawatambui.’ (Baqara, 2: 11 - 12) 

Hakuna anayeweza kukubali kwamba kuwachinja raia ni 
kitendo cha kidini wala hakuna anayeweza kukichanganya na 
Jihad. Kwa kweli, wale wanaotumia dini kuhalalisha mipango 
yao ya kiovu ni wale waliokosa radhi za Mwenyezi Mungu. 
Mwenyezi Mungu anaelezea matokeo mabaya ya vitendo 
vyao katika aya ifuatayo: “Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia 
Wana wa Israili ya kwamba aliye muuwa mtu bila ya yeye 
kuuwa, au kufanya uchafuzi katika nchi, basi ni kama ame- 
wauwa watu wote. Na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni 
kama amewaokoa watu wote. Na hakika waliwajia Mitume 
wetu na hoja zilizo wazi. Kisha wengi katika wao baada ya 
haya wakawa waharibifu katika nchi’’ (Maidah, 5: 32) 

Qur’an Tukufu inachukuliwa kuua mtu mmoja asiyekuwa na 
hatia kuwa sawa na kuuwa watu wote, kwa sababu muuaji huyo 
anaweza kwa hakika anakuwa anaushambulia utakatifu wa uhai wa 
binadamu. Kama akiuwa mtu mmoja asiyekuwa na hatia hiyo ina- 
maana kuwa anaweza kuwaua watu wote kwa ajili ya maslahi yake 
binafsi. Kwa kitendo chake hicho anaweza kuweka mfano kwa watu 
wengine kufanya kama yeye na kuwahamasisha kufanya mauaji. 
Hivyo basi, kuuwa watu wasiokuwa na hatia ni mojawapo kati ya 
uhalifu mkubwa kabisa katika Uislamu, na wale wanafanya vitendo 
hivyo watathubutikiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu huko 
akhera. Kwa upande mwingine, kama mtu akiokoa uhai wa mtu 
mmoja, akazuia uhalifu au akaondosha sababu zinazosababisha 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

mauaji, mtu huyo shujaa kimsingi anahesabiwa kuwa amewaokoa 
wanadamu wote. 

Rumi anaufananisha Uislamu na maji ya uhai na kueleza kuwa 
hakuna anayekuwa akiwa karibu na maji ya uhai: “Hakuna aliye- 
wahi kufa mbele ya maji ya uhai” (Mathnawi, VI, 4,218) 

Sheria na kanuni zote za Uislamu zinalenga kuhifadhi na 
kulinda uhai wa binadamu kimwili na kiroho. Katika nyanja zote, 
Uislamu humuongoza mwanadamu kuwa na imani sahihi na kuwa 
na mwenendo mzuri, na kupandikiza ndani ya watu hisia za huru- 
ma, upendo wa kuwahudumia watu, kupenda hekima, wema, fad- 
hila na kuheshimu haki. 

Kwa mfano, katika mwezi wa Ramadhani, Uislamu huwasaidia 
Waislamu kuwa na mazingira mazuri mno ya kiroho. Katika mwezi 
huu Waislamu wamependelewa kuwa na funga, kuswali tarawih 
(swala za sunna za usiku), na kutoa sadaka kwa watu maskini kwa 
moyo mmoja. Kwa njia ya funga, mishipa iliyozibwa na maradhi ya 
ukosefu wa huruma hufunguka na kusafishwa, na nyoyo huele- 
kezwa kwa watu wanyonge, maskini na wakiwa. 

Ramadhani ni mwezi wa huruma. Katika kupandikiza huru- 
ma, Muislamu anaweza kuutekeleza Uislamu kwa undani kwa 
sababu anakuwa ameyadhibiti matamanio yake duni kwa maana 
hujitahidi kuyatawala. Katika mchakato huu, roho husafishwa na 
kuwa na hisia zaidi kwenye fursa za kimungu. Matunda ya huruma 
ni msamaha, ukarimu na hayaa. Tunapowahudumia wengine, 
tunapata kujifunza hatua kwa hatua utamaduni wa kutoa kwa 
moyo mmoja. Mafanikio yote haya magumu hurahisishwa wakati 
wa mwezi wa Ramadhan. Roho zetu huvuka mipaka yake pale 
tunapofanya juhudi za kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya 
kuwajali wanadamu wote, na katika moyo huu wa umoja katika 
kutoa huduma roho hufanya juhudi kubwa ya kufikia ukamilifu 
uliowekwa na Mola wake. 





Uislamu Humpa Uhai mwanadamu - 

Kwa mukhtasari, kufikia furaha ya kweli katika Uislamu 
kunategemea imani ya kumuamini Mungu Mmoja na kutekeleza 
matendo mema. Waislamu wema huziweka wakfu nyoyo na akili 
zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pale wanapoyatoa wakfu maisha 
yao kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu na kwa hapo hujifunza 
kutengeneza maisha mema. Rumi anauelezea msimamo huu kama 
ifuatavyo: 

Ee, mwenye furaha ni mbaya kwa yule mzuri amhaye ame- 
kuwa rafiki yake, ole wake yule ambaye mwenye uso wa 
waridi ambaye vuli limekuwa mwenza wake. (Mathnawi, II, 
1341) 

Mola wangu Mlezi! Ifanye dunia hii na akhera kuwa mahali pa 
furaha kupitia uzuri wa Uislamu. Ulinde umma wa Kiislamu kuto- 
kana na kila aina ya uovu na majanga. 

Amin! 








15 


Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


S wahaba mmoja wa Mtume (s.a.w), Abu Darda aliteuli- 
wa kuwa Jaji katika mji wa Dameski. Kwa sababu ya 
wadhifa wake, alikumbana na jinai nyingi. Siku moja 
alitoa hukumu yake juu ya jinai na kesi ikahitimishwa. Hata hivyo, 
aliwalisikia wale waliokuwepo mahakamani wakimlaani mtu huyo 
aliyekutwa na hatia. Aliposikia hivyo, Abu Darda’ aliwauliza wale 
waliokuwa wakimlaani: 

“Mngefanya nini kama mngemkuta mtu kaangukia kisimani?” 

Wakajibu: “Tungemteremshia kamba na kumuokoa.” 

“Kwa hali hiyo kwa nini hamfanyi juhudi ya kumuokoa mtu 
huyu aliyeangukia katika dhambi ya kusikitisha?” 

Walishangazwa na maneno hayo na kuuliza: “Je humchukii 
mkosaji huyu?” 

Abu Darda’ akatoa jibu hhi Ja busara: “Mimi sio adui wa utu 
wake baJi kosa lake.” 





Abu Darda’ alitaka kuwapa somo waumini. Busara na heldma 
ya Abu Darda’ inaakisi maadili ya Mtume (s.a.w), maadili hayo ni 
kanuni muhimu za ukamilifu zinazopatikana katika msingi wa 
tasawwuf Heldma hii haimsukumii mkosaji katika dhambi yake. 
Badala yake, inampa mkosaji nafasi ya kutubu na kujitakasa katika 
bahari ya huruma, upendo na msamaha. Hivyo ndivyo Mtukufu 
Mtume (s.a.w) aJivyoamiliana na Abu JaJiJ, ambaye alikuwa mion- 
goni mwa waabudu masaamu waliokuwa na uadui wa kupindukia 




Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


dhidi yake. Badala ya kumuadhibu kwa kufichua dhambi zake, 
daima alimlingania kwa wema kwenye uongofu na ajitakase katika 
bahari ya rehma za Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu huonesha upendo na huruma kubwa kwa 
wale wanaotubu. Mkosaji anapotubu, Mwenyezi Mungu humsame- 
he dhambi zake zote na kuyafuta yale yote yaliyopita. Mwenyezi 
Mungu huyabadilisha maovu yao kuwa mema kwa kutegmea na 
ikhlas ya mtu husika. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu wale 
wanaotubu: ‘Tsipokuwa atakaye tubu, na akaamini, na akatenda 
vitendo vyema. Basi hao Mwenyezi Mungu atayabadilisha maovu 
yao yawe mema. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, 
Mwenye kurehemu.” (Furqan, 25: 70) 

Wale ambao hawajachukua fungu lao la upendo na huruma ya 
Mwenyezi Mungu ni maadui wa nafsi zao wenyewe na ni maadui 
wa ubinaadamu. Watu hawa wameiziba njia yao ielekeayo kwenye 
virutubisho vya kiroho. Watu hao wako tofauti kabisa na marafiki 
wakubwa wa Mwenyezi Mungu waliofika kwenye chemchem ya 
huruma, kama vile Jalal al-Diumi na Yunus Emre. Ni mawaridi ya 
peponi ambayo hupendwa na watu wote wema. Hata katika maz- 
ingira magumu wanatoa matumaini na kutibu majeraha ya jamii. 
Kama ilivyoelezwa, hii ni sifa muhimu ambayo Waislamu wote 
wanatakiwa kuwa nayo. Abdullah Rumi Esrefoglu anaielezea njia 
ya Sufi hivi: “Kwa ajili ya rafiki, mtu anapaswa kuwa na uwezo wa 
kumeza sumu kama sukari.” 

Mahmud Sami (Allah amrehemu) naye pia anatupatia mfano 
mzuri wa huruma na upendo tunaotakiwa kuwa nao kwa Waisl- 
amu wakosaji. 

Siku moja mmoja wa wanafunzi wake, kutokana na unyonge, 
alifika nyumbani kwake na kugonga mlango. Alikuwa amelewa 
kabisa na hakuwa katika hali anayotakiwa kuwa nayo anapokuja 
kwa Sheikh. Mtu aliyemfungulia mlango alikasirika sana kuona 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


tabia hiyo na kumkaripia. Alimuuliza: “Unafanya nini? Hufahamu 
mtu unayemtembelea?” Mtu huyo akajibu: “Je kuna sehemu 
nyingine itakayonikaribisha kama itakavyonikaribisha nyumba 
hii?” Mwalimu Mahmud Sami akasikia majadiliano haya na kuja 
mlangoni. Alimuingiza mwanafunzi huyo katika jingo la kiroho, 
akamfariji na kumsaidia kutatua matatizo yake. Aliuponya moyo 
wake wenye majeraha kwa huruma na upendo. 

Aina hii ya muamala ilimsaidia mtu huyo kuyashinda matati- 
zo yake na kutubu dhambi zake. Baadaye mtu huyu akawa mwema 
na mwenye mwenendo wa kiroho. 

Muamala wa Kisufi kwa wanadamu ni chanya na wa kirafiki. 
Badala ya kuzikodolea macho dhambi zao na kuzidondoa sifa zao 
hasi, Masufi huangalia uwanda mzuri wa mtu huyo, na kufanya 
jitihada ya kustawisha vipengele hivi vya ndani. Hata hivyo, mua- 
mala huu usieleweke vibaya; haina maana kwamba Masufi wana- 
ruhusu watu kutenda dhambi. Masufi hawavumilii uwepo wa 
dhambi. Bali huamiliana na wakosaji kwa huruma na upendo, na 
katika namna hiyo wanafanya jitihada za kuzivuta nyoyo zao ili 
kuwasaidia. Kwa Masufi, mkosaji ni kama ndege mwenye bawa 
lililovunjika; mtu huyo huivuta huruma na upendo wao. Lengo lao 
ni kumsadia mkosaji huyo na kuifariji roho yake iliyojeruhiwa. 
Hufanya hivyo kwa moyo mmoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na 
ikumbukwe kuwa kuonesha upendo na huruma kwa ajili ya Mwe- 
nyezi Mungu ni mingoni mwa njia bora kabisa za kufikia uka- 
milifu wa kiroho. Yafuatayo yamesimuliwa na ‘Umar b. al- Khattab 
(r.a): 

Wakati wa Mtume (s.a.w) palikuwepo mtu aitwaye ‘Abdullah 
ambaye na laqabu yake ni Himar (punda), na alikuwa akimcheke- 
sha Mtume (s.a.w). lakini, mara kadhaa Mtume (s.a.w) alimkemea 
juu ya tabia ya kunywa vileo. Siku moja aliletwa kwa Mtume (s.a.w) 
kwa kosa hilo na akakemewa. Wakati huo, mtu mmoja watu walio- 





Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


kuwepo alisema: “ Ewe Mwenyezi Mungu! Mlaani mtu huyu! Mara 
ngapi ameletwa (kwa Mtume s.a.w) kwa kusa hilo!” Mtume (s.a.w) 
akasema: “Msimlaani, kwani naapa kwa Mwenyezi Mungu, ninajua 
kwamba mtu huyu anampenda Mwenyezi Mungu na Mtume 
Wake.” (Bukhari) 

Binadamu wana heshima ya juu katika viumbe wote kwa 
sababu tu wao ni binadamu. Vitendo na sifa mbaya haviwezi 
kuibadihsha heshima hii ya kipekee, kwa sababu kila mwanaume 
na mwanamke hubeba nafkha ya Kimungu (pumzi, asili) kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu. Asili ya kimungu daima huendelea kuwa 
pamoja na mwanadamu ingawa wengi wenye dhambi hawaifaha- 
mu thamani yao na nafasi zao ndani ya utaratibu wa Mungu. Kwa 
mfano,kama Jiwe Jeusi (la Kaabah) limeanguka katika matope. 
Hakuna Muislamu hata mmoja ambaye hatoguswa na hali hiyo na 
kukimbia kulirejesha Jiwe Jeusi katika nafasi yake takatifu. 
Wangeweza kulisafisha kwa machozi yao na kuing’arisha kwa kutu- 
mia ndevu zao. Waislamu huonesha heshima na upendo hata kama 
jiwe hilo jeusi limefunikwa katika vumbi na uchafu. Wanakumbu- 
ka asili na thamani yake ya juu kwa kuwa lilikuja kutoka peponi. 
Pia hali ni hiyo hiyo kwa binadamu. Walitoka peponi (yaani baba 
yetu Adam) na kila dhambi wanayoyafanya, asili hii ya ki-Mungu 
kamwe haiondoki. 

Vile vile, daktari mzuri kamwe hayakasirikii madhaifu ya 
mgonjwa wake. Maradhi hutokea kutokana na ujinga wa mtu, 
uvivu, na mapungufu mengine. Hata hivyo, daktari mzuri huyaan- 
galia maumivu na mateso ya mgonjwa wake na wala haangalii 
mapungufu yake. Daktari mara moja hukimbilia kumtibu mgon- 
jwa na hapotezi muda kwa kumkasirikia. Katika njia hiyo hiyo, Sufi 
ni kama daktari wa kiroho, wakati Sufi anapoona ugonjwa wa 
kiroho miongoni mwa wanajamii, hufanya haraka kutoa tiba yake 
badala ya kulalamika. Sufi ni kama koti la maisha katika dhoruba 
yao kiroho. Ni wajibu na huleta furaha kumpa mtu anayezama koti 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


la maisha hata kama mtu huyo ameangukia katika hatari yake kwa 
makosa yake mwenyewe. Mtume (s.a.w) alisema haada ya vita ya 
Khayhar: Ewe ‘Ali! Ni hora kwako [kwa thawahu kutoka kwa Mwe- 
nyezi Mungu] kumuongoza mtu mmoja kwenye Uislamu kuliko 
kuwa na kila kitu kinachochomozewa na jua.” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu alionesha umuhimu wa kuokoa 
mtu mmoja asiangamie katika aya tuliyoitaja hapo juu: 

“Na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa 
watu wote”. (Ma’idah, 05:32) 

Dhamhi mhaya zaidi amhayo mtu anaweza kuifanya ni kum- 
shirikisha Mwenyezi Mungu na kukana kuwepo Mwenyezi Mungu. 
Tiha ya dhamhi hii kuhwa inapatikana katika muamala laini na wa 
uvumilivu. Mwenyezi Mungu Mtukufu alipomtuma Nahii Musa 
(a.s.) kwa Fir’aun, alimuamuru kuzungumza na Fir’aau kwa ulaini 
na huruma {qawl layyin). Kuongoza mtu kwenye Uislamu ni 
mafanikio makuhwa kwa muumini na ni daraja ya wokovu wake. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu alipomwamhia Mussa (a.s.) kuamili- 
ana na Fir’aun kwa ulaini sio kwamha alikuwa hajui kiwango cha 
ukafiri wa Fir’aun. Kwa nini? Kwa sahahu Mwenyezi Mungu alitaka 
kutufundisha jinsi tunavyopaswa kuuhuhiri Uislamu. 
Daima tunatakiwa kuwa wema na wapole wakati tunapohuhiri 
Uislamu kwa watu wengine, hata kama mpinzani wetu anauadui na 
Uislamu mfano wa Fir’an. Hatutakiwi kuendeshwa na hisia zetu au 
kuwa wahaya kwa wale wasiokuwa Waislamu. Kutoa vitisho, 
kulaani, na tahia nyingine kama hizo hazipo katika katika mfumo 
wa da’wah ya Kiislamu. Katika kudodosa ukweli huu, Rumi anase- 
ma katika Mathnawi yake: 

“Yaelewe vizuri maneno ya Mwenyezi Mungu kwa Mussa: 
“Mwamhie kauli laini na amiliana naye kwa urafikil’ Kwa sahahu, 
ukiongeza maji kwenye mafuta yanayochemka utaongeza moto, na 
kuiharihu sufuria na mafuta.” 





Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


Aya ifuatayo ya Qur’an Tukufu inatuambia sisi, Ummah wa 
Kiislamu, kuhusu shakhsia ya Mtume (s.a.w): 

“Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi 
Mungu ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa 
mkali, mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukim- 
bia. Basi wasamehe, na waombee maghfira, na shauriana 
nao katika mambo. Na ukisha kata shauri basi mtegemee 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda 
wanao mtegemea.” (Al ‘Imran, 3:159) 

Miongoni mwa aya nyingine nyingi zinazotufundisha jinsi ya 
kuwaambia wengine kuhusu Uislamu na kuwalingania (da’wah), 
aya ifuatayo inachukua nafasi kubwa: 

“Waite waelekee kwenye Njia ya Mola wako Mlezi kwa hikima 
na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Haki- 
ka Mola wako Mlezi ndiye anaye mjua zaidi aliyepotea Njia yake, na 
Yeye ndiye anaye wajua zaidi walio ongoka.” (Nahl, 16: 125) 

Uvumilivu na ulaini huu haupaswi kuonyeshwa kwa wakose- 
fu, wakanaji wa imani pekee, bali pia inatakiwa kuonyeshwa kwa 
waumini wema. Sisi wote ni wanadamu, hata wale wanaoutekeleza 
Uislamu vizuri nao pia hufanya makosa. Tukitumia ukali wakati wa 
kurekebisha makosa ya mtu, inaweza kuleta radiamali mbaya. 
Badala ya kumponya mtu mwingine, tunaweza kumsababishia 
kuwa mbaya zaidi kutokana na muamala wetu hasi na wenye ukali. 
Maumbile ya mwanadamu hayakubali muamala wa ukali. Hata 
watoto hawaukubali muamala mkali wa wazazi wao, na ushauri 
wenye manufaa hukosa thamani pale unapotolewa katika namna 
isiyoangalia heshima. 


Hatupaswi kusahau saikolojia tete ya binadamu, na kamwe 
tusiamiliane na wakosaji kwa ukali - bila kujali idadi ya makosa 
aliyoyafanya. Muamala wetu unapaswa kuwa kuwakumbusha tha- 
mani waliyonayo, na kuwasaidia kustawisha nguvu za kiroho wal- 









Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


izopewa na Mwenyezi Mungu. Mtume (s.a.w) anatuonya vikali 
kwamba kutokuwa na heshima kwa muumini ni dhambi, na hatut- 
akiwi kumvunjia heshima mtu kutokana na hali yake mbaya. Anas- 
ema: “Ni dhambi kubwa kwa muumini kumvunjia heshima ndugu 
yake Muislamu.” (Abu Dawud, Musnad Ahmad) 

Bezmialem, mwanamke mtukufu wa Kiuthamniyyah, ili ku- 
linda utu na uadilifu wa watumishi, alianzisha taasisi mjini Dameski 
kuwalipa fidia kwa hasarayoyote wanayoweza kuwa wameisababisha 
katika maeneo yao ya kazi. Kwa kufanya hivyo, watumishi na watu 
wafanya kazi hawakujihisi vibaya pale wanapovunja kitu. 

Katika kuuhubiri Uislamu, daima tunatakiwa kuwaonesha 
watu upole na huruma na kujikosoa na kujielekezea uwajibikaji sisi 
wenyewe. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Na yatosha kwake kuwa yeye ni Mwenye khabari za dhambi 
za waja wake.” (Furqan, 25:58) 

Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema: 

“Enyi mlio amini! Jiepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi 
ya dhana ni dhambi. Wala msipelelezane, wala msisenge- 
nyane nyinyi kwa nyinyi. Je! Yupo katika nyinyi anayependa 
kuila nyama ya nduguye aliye kufa? Mnalichukia hilo! Na 
mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kupokea toba, Mwenye kurehemu” (Hujurat, 49:12) 

Wale wanaozitekeleza kwa vitendo aya hizi ni mfani halisi wa 
maadili na wema. Watu hao wameelewa vyema kuwa dunia hii 
haina tofauti na nyingine, kwani sisi wote tunasafiri kutoka hapa 
kwenda pale. Othman Gazi - muasisi wa dola ya Uthmaniya - ali- 
kuwa mmoja wa wale waliokuwa wakiishi kwa mujibu wa aya hii. 
Mwalimu wake Sheikh Edebali siku moja alimpa ushauri ufuatao: 

Ewe mwanangu! Wewe ni mfalme sasa. Kuanzia sasa kuku- 
kasirikia ni sehemu yetu na sehemu yako ni kuwa mvumili- 





Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


vu. Tunapopita karibu yako, ni wajibu wako kuzirudisha 
nyoyo zetu; tunapokulaumu nijukumu lako kuwa na subira. 
Tunapokosea au kuwa dhaifu, ni kazi yako kutusaidia na 
kuwa mvumilivu kutokana na makosa yetu. Tunapokuwa 
katika taabu na migogoro ni juu yako kututendea uadilifu. 
Tunapozungumza na wewe visivyo na kukukosoa, ni wajibu 
wako kutusamehe ... Ewe mwanangu! Kuanzia sasa 
tunapoangukia katika mtengano, ni wajibu wako kutuun- 
ganisha. Tukiwa wavivu, ni wajibu wako kufanya kazi na 
kutuhimiza kufanya kazi kwa bidii. 

Huu ni ushauri wenye thamani mno kwa viongozi - wanapo- 
amiliwa vibaya wanatakiwa kuwasamehe watu kwa ajili ya Mwe- 
nyezi Mungu. Daima wanatakiwa kuonesha huruma na upendo 
kwa raia wao katika mazingira na hali yoyote ile. 

Mtume (s.a.w) alipokuwa akitaka kuashiria kosa fulani ambalo 
mtu amelifanya, alikuwa akilizungmzia kosa, lakini alikuwa haweki 
hadharani jina la mtu aliyelitenda. Wakati akiielimisha jamii kuhu- 
su kosa husika, alikuwa hamdhalilishi yeyote katika kufanya hivyo. 
Alikuwa akiuliza: “Kitu gani kinanitokea kwamba ninawaona mki- 
fanya (kosa) hili na lile?”, kana kwamba ilitokana na yeye mwe- 
nyewe kuyaona mambo kimakosa. 

Hii ni kawaida miongoni mwa Maufi, ili kumkosea mtu 
ambaye ametenda dhambi husika. Hii ni kwa sababu ya njia ya 
Mwenyezi Mungu ni njia ya kuziteka nyoyo na kuzijenga, sio kuzi- 
vunja. Mshairi maa wa Kisufi Yunus Emre anauelezea ukweli huu 
katika tungo zifuatazo: 

Moyo ni kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu: 

Mwenyezi Mungu hutazama ndani ya moyo. 

Yule asiye na bahati katika dunia zote mbili 

Ni yule aliyeuvunja moyo! 


Kuwasamehe Waislamu wenye hatia na kuwa na radiamali ya 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wema kwa wale wenye kufanya makosa ni sifa muhimu mno za 
muumini mzuri. Muumini mzuri huwaombea mema hata wale 
waumini wahalifu, akaziaombea roho zao hapa duniani na akhera 
kwa nia ya toba. Mtukufu Mtume (s.a.w) alionesha mfano wa hali 
ya juu wa huruma na wema huu. Watu wa Taif walipompiga mawe, 
badala ya kuwaombea adhabu, aliwaombea masamaha. Kamwe 
hakumuomba Mwenyezi Mungu awaangamize wale waliomfanyia 
madhara. Vile vile aliwaombea msamaha watu wa Makkah, ambao 
walikuwa wameonesha uadui mkubwa kwa Mtukufu Mtume 
(s.a.w). Kwa maombi yake, watu wengi waovu walibadilika kuwa 
Waislamu wema. Qur’an Tukufu inatueleza: “Mema na maovu hay- 
alingani. Pinga uovu kwa lilio jema zaidi. Hapo yule ambaye baina 
yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea 
uchungu.” (Fussilat, 41: 34) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) naye pia anaeleza kuwa sio jambo zuri 
kurudisha wema kwa wema tu, au kurudisha ubaya kwa ubaya, bali 
ni bora pia unapotendewa ubaya wewe urudishe wema. (Tirmidhi) 

Tutakapokuwa na mwenendo kama ulivyoelezwa katika hiyo 
Hadith, adui yetu hubadilika kuwa rafiki yetu. Kama mtu husika ni 
rafiki yetu, urafiki wake huongezeka na kuwa karibu nasi zaidi. 

Hivi sasa watu wa Magharibi wanarudi kwenye harakati za 
kimaanawi ili kuepuka mashambulizi yasiyokuwa na huruma ya 
falsafa za wanamaada, kwa sababu mtindo wa maisha ya kimaada 
unauharibu utu wa mwanadamu. Kwa hiyo basi ni jambo lenye 
faida na lenye huruma zaidi kutumia misingi ya tasawwu/wakati 
wa kuwalingania wamagharibi kwenye Uislamu. Wamagharibi 
wengi walioingia katika Uislamu wamesoma vitabu vya Rumi na 
Ibn ‘Arabi katika kuyaridhisha mahitaji yao ya kiroho. Vile vile ni 
hakika kuwa katika ulimwengu wa Magharibi hivi sasa miongoni 
mwa vitabu maarufu sana ni vile vinavyohusu tasawwuf. Hivyo 
basi, tunapaswa kuusikiliza wito wa Rumi: “Njoo! Njoo! Vyovyote 





Umuhimu wa tabia katika Tasawwuf 


utakavyokuwa njoo, hata kama wewe ni kafiri, muabudu moto, 
mpagani! Nyumba yetu sio nyumba ya kukatisha tamaa, njoo hata 
kama umevunja toba yako mara mia moja.” 

Tunahitajia huruma yenye kuwaenea watu wote na upendo 
ulioashiriwa na Rumi. Wito wake wa uvumilivu unalenga kuwat- 
ambulisha wanadamu kwenye asili yao ya kimungu na kuwaleta 
kwenye Uislamu kwa njia ya wema na huruma ya Mwenyezi 
Mungu. Rumi kwa maneno haya hamaanishi kukubali kila aina za 
makosa yanayofanywa na watu na kuyaacha katika hali hiyohiyo 
bila kuyarekebisha. Lengo lake ni kuuponya ulimwengu wa kiroho 
wa watu. Nyoyo za Masufi wakubwa ni kama maduka ya ukarabati 
ambapo nyoyo zilizovunjika hupata kukarabatiwa. Hivyo basi, wito 
wake hakuuelekeza kwa Waislamu wakamilifu bali kwa wale wenye 
kukosea na walioghafilika. Hasa katika wakati ambao maisha ya 
kidini ni dhaifu na watu ni wajinga, tunahitaji muamala wa Masu- 
fi wakubwa katika kuwaita watu kwenye Uislamu - upendo usio- 
kuwa na ubinafsi, huruma na uvumilivu. Hii ndiyo njia pekee ya 
kuwaokoa wale waliozungukwa na kila aina ya mateso ya kroho, na 
wamezama katika bahari ya kumuasi Mwenyezi Mungu. 

Kwa upande mwingine, ni muhimu kuashiria hapa kwamba 
uvumilivu kwa watu wenye dhambi unaweza kutumika katika 
muamala binafsi. Wahalifu hawawezi kuvumiliwa kama uhalifu 
wao una madhara kwa jamii na unaharibu utaratibu wake. Wale 
wanaotenda udhalimu na kubomoa msingi wa jamii kwa maslahi 
yao binafsi hawastahili upendo na uvumilivu wetu. Vile vile sio 
jambo baya kwamba watu wa kawaida wanachukia sana dhambi na 
watenda dhambi. Wanataka kuikimbia dhambi kwa aina hii ya 
tabia iliyokithiri, na jambo hili ni muhimu kwao katika kujiepusha 
na dhambi. Kwa watu walioghafilika, dhambi ni kama muziki laini 
unaowavuta na kuwa rahisi kwao kutenda dhambi. Hivyo basi, 
kuichukulia dhambi kuwa kitu rahisi na kidogo kuna athari mbili 
zenye madhara. Athari ya kwanza ni kwamba mtu anaweza kuan- 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

gukia katika dhambi, na pili ni kwamba kuidharau dhambu husa- 
babisha kughadhibikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa maneno men- 
gine, tunaweza kuwavumilia wenye dhambi, sio kuvumilia dhambi 
yenyewe. Hadith ifuatayo iliyosimuliwa na Anas b. Malik inafa- 
fanua jambo hili: Mtume (s.a.w) anasema, “Yafanyeni mambo ya 
dini) kuwa mepesi kwa watu, wala msiyafanye kuwa mazito kwao, 
na wapeni habari njema na wala msiwafanye wakakimbia (kuu- 
kimbia Uislamu).” (Bukhari). 

Naam, hili linatakiwa kufanyika bila kudhuru msingi wa dini 
na bila kutoka nje ya njia iliyonyooka. 

Mola wetu! Tunakuomba utujaalie kuwa miongoni mwa wale 
waliopata hekima na upendo wa Mwenyezi Mungu. Zifanye nyoyo 
zetu kuwa chemchem ya upendo na huruma kwa viumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Zibadilishe dhambi na 
mabaya yetu kwa uzuri na thawabu za kimungu. Wafanye watu 
wetu waishi katika amani na kupendana na utulinde kutokana na 
kila aina ya majanga na ukafiri. 


Amiin! 





16 


Upendo (mahabbah) 


Upendo ni raha, furaha, utulivu na ladha ya maisha yetu ya 
kidunia. Upendo ni chachu katika chakula cha uhai. Kwa maana 
mtu kuwa na uwezo wa kupenda ni miongoni mwa zawadi kubwa 
za Mola wetu kwa waja Wake. Kwa hiyo, upendo daima unatakiwa 
kuelekezwa kwa wale wanaostahili. Unatakiwa kutumika kwa ajili 
ya nyoyo ambazo zinaelewa urafiki wa kweli. Hatua hii ya kuwapen- 
da wanadamu na viumbe wa ulimwengu huu ni hatua ya kuelekea 
kwenye kupata upendo wa Mwenyezi Mungu. Lakini, kwa bahati 
mbaya, watu wengi huutoa upendo, ambao ni zawadi kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya matamanio yao duni na ya mpito. 

Upendo ambao hauendi kwa yule anayestahili huwa ni hasara 
kubwa katika maisha haya. Upendo unaokuwa katika mtego wa 
maslahi duni ya kidunia ni kama maua mazuri yaliyokuwa katika 
nyufa za lami; muda mfupi au baadye hukanyagwa na kufa. Hasara 
iliyoje kwa almasi kutupwa na kupotelea barabarani! Na hasara 
kubwa iliyoje kwa almasi hiyo kuwa mikononi mwa mtu asiyesta- 
hiki! 


Mwalimu mkubwa wa Kisufi, Jalal al-Din Rumi anatoa mfano 
ufuatao wa kimafunzo kama ishara ya wale walionyimwa upendo 
wa Mwenyezi Mungu kutokana na kuzitoa kafara mali zao kwa ajili 
ya vitu vya mpito na visivyokuwa na thamani: 


Wale wanaoupenda ulimwengu huu na kuukabidhi nyoyo 
zao ni kama mwindaji anayejaribu kukamata kivuli. Ana- 
wezaje kukimiliki kivuli? Vivyo hivyo, mwindaji mpumbavu 
huchanganya baina ya kivuli cha ndege na ndege mwenyewe 

- 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


wa kweli na kujaribu kukikamata. Hata ndege aliye juu ya 
tawi la mti hushangazwa na kile mwinda kivuli anachoja- 
ribu kukifanya! 

Nyoyo ambazo ndani yake mbegu za upendo hazioti haziwezi 
kuokolewa dhidi ya maangamizi. Hutiwa utumwani na hisia za 
umimi, kwa namna zmavyobeba mzoga wa hisia za kiroho. Lakini, 
upendo unaostawishwa kwa chemchem itokanayo na makazi ya 
kiroho ni kama mfano wa maua ya peponi yanayotoa harufu nzuri. 
Hata kama nyakati fulani maua yake hubadilika rangi na kudondo- 
sha majani, inachokichukua ni tabasamu kutoka katika chemchem 
hiyo kuyahuisha na kuyastawisha upya. 

Wale wanaopata upendo wa kimungu, ambao ni chanzo kikuu 
cha upendo, wanaweza kuwa na urafiki na viumbe wengine. Kwa 
maneno mengine, hupata uwezo wa kuvitazama viumbe hivi kwa 
maono ya Muumba. Marafiki wa Allah wanaofikia daraja hii huji- 
takasa kutokana na kila aina ya furaha binafsi na kuishi wakiwa 
wanajua kwamba furaha ya kweli ni kumjua na kumpenda Mwe- 
nyezi Mungu. Imeelezwa katika Hadithul - Qudsi: 

...mja Wangu hukurubia kwangu na kitu kinachopendwa 
zaidi nami kuliko majukumu ya kidini niliyomuamrisha, na 
mja Wangu huendelea kujikurubisha kwangu kwa matendo 
ya wajibu mpaka ninampenda. Basi, ninapompenda, Mimi 
huwa ndio sikio lake analotumia kusikia, na jicho lake 
analotumia kuona, na mikono yake anayofanyia kazi, na 
miguu yake anayotembelea...” (Bukhari). 

Daraja hii ya kiroho ni nadra kama vilele vya milima mrefu 
zaidi duniani. Wale wanaoifanya neema na baraka hii kuwa kip- 
engele cha kudumu cha shakhsia yao huokolewa dhidi ya kuwa 
watu duni. Watu hao wana namna ya kipekee ya kuongea na 
viumbe hai wanaopatikana katika ulimwengu huu. Sharti la pekee 
linaloweza kumfanya mtu afikie daraja hii ni kuupatia moyo lugha 
ya viumbe hao! 





Upendo (mahabbah) 


Kwa wale wanaoweza kusikia, kuna ghani mbalimbali zitokan- 
azo na kurumbizi waimbao, maua mazuri, au ndege wenye kuruka. 
Hewa ya usiku inaweza kuelezea simulizi zisizokuwa na idadi. Kwa 
wale wanaofahamu, hewa aina ngapi zinazobebwa na upepo wa 
asubuhi? Waumini wakamilifu, ambao nyoyo zao zimejaa upendo 
na huruma, ni wale wanaoweza kushuhudia kwa uelewa wa kina 
mtiririko wa siri na hekma za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu 
huu. Je inawezekana kwa akili salama na moyo hai usiguswe na 
nyimbo zenye kuunguza za upendo wa Mungu baada ya kushuhu- 
dia siri na kazi zote hizi kuu za ufundi wa Mwenyezi Mungu? 

Thamani ya upendo hupimwa kwa umuhimu na ukamilifu wa 
Yule anayependwa. Vivyo hivyo, kilele cha upendo wa mwan- 
adamu ni kumpenda Mtume Muhamma (s.a.w), kwa maana hai- 
wezekani kumfikiria mwanadamu mwingine anayestahiki kupenda 
zaidi yake. 

Lakini Mtume Muhammad (s.a.w) sio kituo cha mwisho cha 
upendo. Kwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu Muumba wa viumbe 
vyote ndiye anayepaswa kuwa marejeo na kituo cha mwisho cha 
upendo wake. Awamu na kituo cha mwisho cha upaaji wa mwan- 
adamu kwa njia ya upendo wa Kiroho ni Mwenyezi Mungu. 
Masufi huiita hali hii kama fana’ fillah na baqa’ billlah. Hali hii ni 
sawa na mito inayofika baharini na kupotelea ndani yake. 

Rafiki mmoja mkubwa wa Mwenyezi Mugu anaakisi katika 
shairi lake hali ya kuungua kwake katika fana’fi al-RasuF na fana’ 
fillah kama ifuatavyo: 

Ewe Mpendwa wangu! Kutokana na ishara za uzuri wako, 
chemchemu imewaka moto! 

Mawaridi yamewaka moto, kurumbizi ameungua moto, 

8. Fanafl al-Rasiil ina maana ya kuusafisha moyo dhidi ya sifa zinazokwenda 
kinyume na Sunnah za Mtume Muhammad (s.a.w) kwa kuishinda nafsi ya 
kihayawani. 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


gugu limewaka moto, udongo na mwiba vimewaka moto! 

Nuru yako inayong’aa kama jua, ndiyo inayowaunguza 
wapendaji wote! 

Moyo umeungua, kifua kimeungua, na macho yenye kulia 
yameungua! 

Je inawezekana kuuosha mwili wa shahidi wa upendo kwa 
moto huu wote? 

Mwili unawake moto, jeneza linawaka moto, na maji baridi 
matamu yanawaka moto! 

Ili kupata upendo wa Mwenyezi Mungu unatakiwa kuwa na 
upendo wa kweli wa kumpenda Mtume wa Mwenyezi Mungu; hii 
ni hatua ya mwisho ya upendo wa mwanadamu kahla ya upendo 
wa Mwenyezi Mungu. Kwa sahahu hii, wale wasiompenda Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) hawatoweza kumpenda Mwenyezi 
Mungu. Unatakiwa kujua kuwa mto pekee wa upendo na rehma 
itakayokupeleka kwenye hahari ya upendo wa Mwenyezi Mungu ni 
kumpenda Mtume (s.a.w). Ukimpenda Mtume (s.a.w) unakuwa 
umempenda Mwenyezi Mungu; ukimtii unakuwa umemtii Mwe- 
nyezi Mungu; na ukimuasi unakuwa umemuasi Mwenyezi Mungu. 
Kwa hivyo, Mtume Muhammad (s.a.w) ni mihrabu tukufu ya 
upendo wa mwanadamu. Qur’an Tukufu inasema: 

“Sema: Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi 
nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakufutieni 
madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kufuta mad- 
hambi na Mwenye kurehemu.” (Al’ Imran, 3:31). 

Hakuna shaka kuwa ishara kubwa ya upendo ni utii na kuji- 
tolea muhanga kwa ajili ya yule unayompenda. Kiwango cha 
namna ambavyo mpendaji anajilainisha kwa yule anayempenda 
kinategmea kiasi cha upendo kilicho katika moyo wake. Kama 
kuna upendo moyoni mwake, pia kutakuwepo na na ikhlasi, usafi 





Upendo (mahabbah) 


wa nia na baraka za Mwenyezi Mungu. Matendo ya mwanadamu 
hupata thamani kubwa zaidi iwapo yatafanywa kwa upendo. 
Kinyume chake, matendo yasiyofanywa kwa upendo ni matendo 
yasiyokuwa na athari, yaliyokosa ikhlasi na huimarisha umimi 
ndani ya moyo wa mtu. 

Hata matendo madogo yanayofanywa kwa upendo ni bora 
zaidi kuliko matendo yanayofanywa kwa mwili tu na bila ikhlasi. 
Ishara kubwa ya jambo hili inaweza kuonekana katika upendo wa 
kumpenda Mwenyezi Mungu ambao ni kilele cha upendo wote. 
Daraja ya juu kabisa na yenye ukamilifu mkubwa kwa mja ni 
kupata baraka ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Lakini, hakuna 
shaka kwamba upendo, kama ilivyo kwa kitu chochote kile, nao pia 
umeumbwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa hivyo, bila idhini 
Yake, kamwe mja hawezi kuifikia daraja hii. Hivyo, jukumu la 
wajibu kwa mja ni kuomba dua, kumsihi, na kukimbilia kwa Mwe- 
nyezi Mungu. Qur’an Tukufu inasema: 

Sema (kuwaambia makafiri): Mola wangu Mlezi asinge 
kujalini lau kuwa si kuomba kwenu. Lakini nyinyi mmemkadhibi- 
sha. Basi adhabu lazima iwe.” (Furqan, 25:77) 


Dalili ya kumpenda Mwenyezi Mungu na njia ya kuufikia 
upendo Wake ni mtu baada ya kutekeleza amali za wajibu kwa 
unyenyekevu mkubwa, kutekeleza amali za sunna kwa kumpenda 
Mwenyezi Mungu na kwa heshima kubwa, wema na furaha hata 
kama sio wajibu kwake kufanya hivyo. Anapoendelea na hali hii 
mpaka anapoufikia upendo wa Mwenyezi Mungu humaanisha 
kuwa anatambua lengo la kuumbwa binadamu, kwa maana lengo 
kuu la matendo yote ya kidini ni kufika mbele ya Mwenyezi 
Mungu. Njia kuu ya kulifrkia hilo ni kumpenda Mwenyezi Mungu. 
Matendo mengine yote ni ishara tu ya upendo huu. Ni kawaida 
kuwa upendo wa kumpenda Mwenyezi Mungu unapoongeza kati- 
ka moyo wa muumini, kiwango cha matendo yake mema kwa ajili 









Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


ya Mwenyezi Mungu nacho huongezeka. Ndiyo maana kwamha 
wale wanaopiga hatua katika kumpenda Mwenyezi Mungu hawa- 
tosheki na kutekeleza amali za wajihu pekee, hadala yake, hutaka 
kuongeza matendo yao kwa kutekeleza matendo ya khiari kwa 
umakini na furaha ile ile wanayokuwa nayo wakati wa kutekeleza 
amali za wajihu. Matokeo yake, tamaa yao ya kutenda amali njema 
huongezeka kama tamaa ya kutaka maji inavyoongeza kwa mtu 
aliye jangwani. Hakuna kinachoweza kuwapa faraja watu walio 
katika hali hii zaidi ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Qur’an 
Tukufu inasema: 


“(Nafsi njema zitaamhiwa:) Ewe nafsi iliyo tua! Rejea kwa 
Mola wako Mlezi umeridhika, na umemridhisha. Basi ingia 
miongoni mwa waja wangu, Na ingia katika Pepo yangu.” (Alfajiri, 
89:27-30). 



Kwa hakika Waumini amhao wamefikia daraja hii ya upendo 
wa Mwenyezi Mungu hufanya juhudi kuhwa kuyahadilisha maisha 
yao yote na kila pumzi wanayovuta kuwa ihada; humuomba Mwe- 
nyezi Mungu katika maeneo ya faragha katika giza la usiku, mbali 
na macho ya watu. Wakiwa na utambuzi usiokoma wa kuwa waja 
wa Mwenyezi Mungu, watu hawa hujaribu kukata kiu yao kwa 
kinywaji cha upendo kinachopatikana katika makazi ya ihsaan, 
ambayo, kama tulivyosema, ni kumuabudu Mwenyezi Mungu kana 
kwamba unamuona, na kuishi ukitambua kuwa wakati wote Mwe- 
nyezi Mungu anayatazama matendo yako yote. Kwa namna hii, 
wakitakiwa kuitoa mhanga mali, cheo, vyote wanavyovimiliki, na 
hata maisha yao wanaweza kufanya hivyo. Sio hivyo tu, bali daima 
huendelea kumuomba Mwenyezi Mungu nyoyoni mwao awape 
upendo na furaha. 

Tukio lifuatalo kutoka katika maisha ya Ammar bin Yasir (r.a) 
linaonesha vizuri mapenzi waliyokuwa nayo maswahaba watukufu 
wa Mtume Muhammad (s.a.w) kwa Mwenyezi Mungu na utiifu 
wao wa moja kwa moja katika kutekeleza yale anayoyataka: 





Upendo (mahabbah) 


Wakati akitembea kando ya mto Furati, kabla ya vita, ‘Ammar 
alionesha hisia yake ya ndani kama ifuatavyo: 

Mola wangu Mlezi! Kama nikijua kwamba utakuwa radhi 
nami endapo nitajitupa kutoka mlimani, nitafanya hivyo 
mara moja. Nikijua kwamba kwa kujichoma katika moto 
mkubwa kutakufurahisha zaidi, nitafanya hivyo bila kusita. 
Mola wangu, nikijua kwamba nikijitupa katika maji na 
kuzama kutakufurahisha, nitafanya hivyo mara moja. Mola 
wangu! Ninapambana kwa lengo moja tu la kutaka radhi 
Zako. Nakuomba usinifanye nijihisi unyonge. Ninataka 
kupata radhi Zako!” (Tabaqat Ibn Sad). 

Kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume Wake (s.a.w) ni 
msingi wa dini yetu na njia tukufu ya kuelekea kwa Mwenyezi 
Mungu; ndiyo njia pekee ya kupata rehma na urafiki wa Mwenyezi 
Mungu. Kuyafikia mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu ni 
daraja ya juu kabisa katika kufika mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa 
sababu funguo pekee ya mlango uelekeao kwa Mwenyezi Mungu 
hufunguliwa ni upendo. Hata hivyo, hautakiwi kuwa wa maneno 
tu. Maneno matupu, ambayo hayaakisi na hayaonyeshi kile khicho 
moyoni, hayana faida yoyote katika kumpenda Mwenyezi Mungu. 
Mbaya zaidi, humuangamiza mtu husika. 

Maswahaba walionesha mifano halisi ya mapenzi ya kumpen- 
da Mwenyezi Mungu. Wakawa mifano hai ya mapenzi ya kumpen- 
da Mwenyezi Mungu na Mtume Wake katika maisha na shughuli 
zao za kila siku. Baadhi ya mifano hiyo ni hii ifuatayo: 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliwatuma walimu kwen- 
da kwenye makabila mbalimbali yaliyokuwa yakiishi katika viunga 
vya mji wa Madina. Makabila ya Adal na Kare ni miongoni mwa 
makabila yaliyokuwa yameomba walimu. Kundi la walimu kumi 
likafunga safari kuelekea huko. Njiani walishambuliwa. Walimu 
nane waliuawa katika mapambano hayo na wawili waliobaki waka- 
chukuliwa mateka. Makabila yaliyowateka maswahaba hawa 





- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

wawili, Zaid ibn al-Dathina na Khubayb ibn ’Ad (r.a), yaliwakabi- 
dhi kwa Washirkina wa Makkah wakawaua. Kabla ya kuwaua, 
Washirikina hao walimuuliza Zayd, “Je, waweza kuachana na 
Muhammad ili uyaokoe maisha yako mwenyewe” Zayd akamtaza- 
ma kwa kumsikitikia Abu Sufyan ambaye ndiye aliyekuwa ameu- 
liza swali hilo na kumwambia, “Sio tu kwamba sikubali kuwa 
pamoja na familia na watoto wangu, bali siwezi hata kukubali 
mguu wake (Mtume) uchomwe na mwiba!” (Abu Nu’aym, Ma’rifat 
al-Sahaba) 

Abu Sufyan alishangazwa na ushahidi huu usio na kifani wa 
mapenzi, akasema: “Kwa hakika nimeshangazwa! Kamwe katika 
dunia hii sijawahi kuwaona watu wanaompenda mtu kama mapen- 
zi waliyonayo wafuasi wa Muhammad kwake.” 

Baada ya hili, washirikina wakaenda kwa Khubayb na na kum- 
wambia kuwa kama akiiacha dini yake hatouawa. Jawabu la swa- 
haba mkubwa Khubayb lilikuwa wazi, “Kamwe siwezi kuiacha dini 
yangu hata kama mkinipa dunia nzima!” Khubayb alikuwa na 
ombi moja tu kabla ya kuuawa: kutuma salam zake za upendo kwa 
Mtume Muhammad! 

Lakini, nani atakayepeleka salamu hizi kwa Mtume? Akiwa 
hana nguvu, alitazama mbinguni na kuomba kwa ikhlasi ya hali ya 
juu: “Mola wangu! Hakuna mtu wa kunifikishia salamu zangu wa 
Mtume Wako. Nakuomba umfikishie salam zangu!” 

Hapo hapo, Mtume wa Mwenyezi Mungu, aliyekuwa Madina 
akiwa na maswahaba wake akasema: “Alayhi al-salaam”, yaani 
“amani na Baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake.” Maswahaba 
waliposikia maneno haya wakashangaa na kumuuliza: “Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu! Salamu ya nani hiyo uliyoitikia?” Akajibu, 
“Ni salamu ya ndugu yenu Khubayb!” 



Washirikina wa Makkah waliwaua maswahaba hao wawili 





Upendo (mahabbah) 


baada ya kuwatesa vibaya. Maeno ya mwisho aliyotamka Khubayb 
yalikuwa ya muhimu sana: “Mimi kama shahidi wa Kiislamu, sijali 
kifo kitanijia kwa njia gani?” (Bukhari). 

Vivyo hivyo, kwa sababu ya mapenzi yao kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) maswahaba vijana walikuwa wakishin- 
dana kupata heshima ya kumtumikia kama wajumbe wake, wakip- 
elekea barua zake sehemu za mbali. Kwa madhumuni ya kutekeleza 
hata jambo lake moja, walikuwa wakiomba kumfanyia kazi wanay- 
oweza kumfanyia, hata kama kazi hiyo ingewagharimu wao. Ni 
dalili ya wazi ya mapenzi yao yasiyokuwa na kikomo kwa Mtume 
(s.a.w) kwamba, baada ya kupita katika majangwa na milima 
mingi, walikuwa wakisoma barua za Mtume mbele ya wafalme kwa 
ujasiri mkubwa huku wanyongaji na wakati vichwa wakiwa wames- 
imama nyuma yao. 

Upendo, heshima na unyenyekevu wa maswahaba wa Mtume 
(s.a.w) ulikuwa mkubwa mno kiasi kwamba walishindwa kuisifia 
shakhsia yake ya nje: 

Khalid bin Walid (r.a) alipopita jirani na kabila moja la Waisl- 
amu, kiongozi wa kabha hilo akamuomba amsifie Mtume (s.a.w). 
Khalid akajibu, “Siwezi kumsifia!” 

Kiongozi wa kabila akasisitiza “Niambie kwa kiasi chochote 
unachokijua!” 

Khalid akajibu: 

“Kiwango ninachoweza kumuelezea ni hiki: hadhi ya aliye- 
tumwa huangaliwa kwa hadhi ya aliyemtuma. Kwa kuwa aliyem- 
tuma Mtume (s.a.w) ni Muumba wa ulimwengu, itafakari hadhi ya 
Mtume Wake!” 

Swahaba mwingine mkubwa, Amr bin al-As, alijibu swali 
kama hilo katika namna ifuatayo: 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


“Sijawahi kuwa na uwezo wa kumuangalia Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu (s.a.w) kwa makini, kwa sababu ya heshima yangu 
kwake. Basi, mkinitaka nimuelezee, sitokuwa na uwezo wa kufanya 
hivyo.” 

Dalili za mapenzi waliyokuwa nayo maswahaba kwa Mtume 
(s.a.w) zinaweza kuonekana kwa namna walivyotii maamrisho 
yake na kuzifanya tabia zake njema kama kiigizo na ruwaza kwao. 
Mpendaji humfuata Yule anayempenda kulingana na kiwango cha 
mapenzi alichonacho kwake. Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa 
rehma kwa ulimwengu, na aliwatazama viumbe kwa ujumla kwa 
jicho la upendo na mahaba. 

Mojawapo ya ishara za mapenzi aliyokuwa nayo kwa maswa- 
haba, ambao walishikamana naye mno, inasimuliwa na Abu Abdul- 
Rahman al-Jubuli ambaye anasema: 

Wakati wa vita dhidi ya Byzantium, tulikuwa pamoja na Abu 
Ayyub al-Ansari (r.a) katika meli. Kiongozi wetu alikuwa Abdullah 
bin Qays. Abu Ayyub al-Ansari alipokuja kwa mtu ambaye alikuwa 
msimamizi wa ngawira, alimuona mwanamke mmoja akilia. Mwa- 
namke huyo alikuwa ametekwa wakati wa vita. Abu Ayyub akauli- 
za kwa nini mwanamke Yule alikuwa akiba, wakamwambia kuwa: 
“Mwanamke huyu alikuwa na mtoto. Ametenganishwa na mwa- 
naye. Ndiyo maana anaba”. 

Bila kuchelewa Abu Ayyub al-Ansari akamtafuta mtoto na 
kumrudisha kwa mama yake. Hapo mwanamke huyo akaacha 
kulia. Afisa ambaye alikuwa msimamizi wa ugawaji wa ngawira 
akaenda kwa kiongozi wa jeshi, Abd Allah bin Qays, na kumwam- 
bia kuhusu yaliyofanywa na Abu Ayyub. Abd Allah bin Qays alipo- 
muuliza Abu Ayyub kwa nini alikuwa amefanya hivyo, Abu Ayyub 
akajibu: 



Nibmsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) akisema: 





Upendo (mahabbah) 


“Wale wanaomtenganisha mama na mwanaye, Siku ya Kiyama 
Mwenyezi Mungu atawatenganisha na wale wanaowapenda” (Mus- 
nad Ahmad, Tirmidhi). 

Kama ilivyoonekana katika tukio hilo, sharti la kumpenda 
Mwenyezi Mungu na Mtume (s.a.w) ni kuamiliana na viumhe wote 
kwa huruma, upendo na mahahhah. Kwa sahahu matunda makuh- 
wa makuhwa kahisa ya imani ni upendo na kuwa na huruma. 

Tukio lifuatalo lenye mafunzo linaonesha zaidi Baraka ya asili 
ya kuonesha huruma na upendo kwa viumhe, na jinsi sifa hizo 
zinavyomuongoza hinadamu kwenye chemchem ya imani. 

Zama za Mtume (s.a.w) zilizojulikana kama Zama za Furaha 
(‘Asr al-Sa’adah), alikuwepo mtu mmoja miongoni mwa Maswa- 
haha aitwaye Hakim hin Hizam. Mtu huyu alikuwa ni ndugu wa 
Khadija (r.a), mke wa Mtume (s.a.w). Alikuwa mkarimu, mwenye 
huruma, na mwenye kutoa misaada. Katika zama za kahla ya Uisl- 
amu, amhazo hujulikana kama zama za Jahiliyyah (zama za ujinga 
za kahla ya Uislamu), alikuwa akiwanunua watoto walokuwa waki- 
taka kuuawa na wazazi wao kwa sahahu wazazi hao hawakutaka 
kuwa na watoto wa kike. Alikuwa akiokoa maisha ya watoto na 
kuwalinda. Baada ya kuingia katika Uislamu, alimuuliza Mtume 
(s.a.w) kama matendo mazuri aliyoyafanya kabla ya kusilima 
yangemfaa. Mtume Muhammad (s.a.w) akaashiria katika kumjibu 
Hakim kuwa matendo haya mazuri ndiyo sababu ya yeye kupata 
Baraka ya kuingia katika Uislamu. 

Ikiwa kuambiliana na viumbe hai kwa huruma husababisha 
watu walio mbali na imani wapate Baraka ya kupata heshima ya 
kuingia katika dini ya haki, ambayo ni malipo makubwa kabisa, 
basi ni dhahiri kuwa tendo hilo litakuwa na thawabu kubwa zaidi 
kwa wale ambao tayari wamekwisha kuwa waumini. 


Imani ya kweli ndiyo zawadi kubwa kabisa ambayo Mwenyezi 










Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


Mungu huwapa waja Wake. Mola wetu Mtukufu anatuamrisha 
kuilinda zawadi hii katika kipindi chote cha maisha yetu yote 
mpaka tutakapovuta pumzi yetu ya mwisho. Qur’an Tukufu inase- 
ma: “Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo 
kumcha; wala msife ila nanyi ni Waislamu.” (3:102) 

Matunda makubwa kabisa ya Baraka ya imani ni kuwaangalia 
viumbe kwa macho ya Muumba na kuambiliana na viumbe wote 
kwa upendo. Jambo hili huyainua maisha ya mja mpaka kwenye 
dara za juu zaidi na kumfanya aingie katika ulimwengu wa msa- 
maha, huruma na upendo. Hapo mtu huweza kueneza huruma 
kwa viumbe wote. Rafiki mkubwa wa Mwenyezi Mungu, Jalal al- 
Din Rumi anaiangazia nukta hii vizuri kama ifuatavyo: 

Mtu mmoja aliyelewa alikuja kwenye makazi ya Sufi wakati 
khutba ikitolewa. Wanafunzi waliokuwa katika twariqa ya Sufi, 
Madarweshi, wakamtaka aondoke na wakamtukana. Rumi, ambaye 
alimkurubia mlevi Yule kana kwamba amekuja kujua ukweli, ali- 
waambia wale waliomtusi: “Ingawa mtu huyu ndiye ambaye ame- 
kunywa pombe, lakini inaonekana kwamba nyinyi ndio mmelewa!” 

Kisa hiki kinatoa mfano halisi wa namna hisa za asili za kup- 
inga dhambi zisivyotakiwa kuwa za jumla; badala yake, mtu anat- 
akiwa amtamuone mkosaji kama ndege aliyejeruhiwa ambaye 
anahitaji matibabu yenye huruma na kumpokea katika kasri la 
moyo, ambapo anaweza kumpa mafunzo na muongozo. Hoca 
Ahmed Yesevi anaashiria nukta hii kwa uzuri pale anaposema: 

Unapomuona mtu aliyevunjika moyo, kuwa tiba yake! 

Mtu wa namna hiyo akishindwa kuendelea na safari yake, 
kuwa rafiki yake! 

Yatupasa kukumbuka kuwa jamii ya waumini ambayo tume- 
barikiwa kuwa nayo leo ni matunda ya Zama za Furaha {Asr al- 
Sa’adah), zama za Mtume Muhammad (s.a.w). Maswahaba watu- 
kufu na marafiki wa Mwenyezi Mungu walifanya juhudu kuwa 
katika kuihamishia amana hii tukufu kwa vizazi vyao. Wakayazun- 





Upendo (mahabbah) 


guka mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo wakawa 
nyota katika anga ya imani, walimu katika shule ya ukweli, Baraka 
na rehma kwa maisha yetu ya kila siku, nuru ya zama zetu na 
mashuhuda wa Mwenyezi Mungu Mtukufu ardhini. 

Kujitolea na juhudi za kipekee za Mtume (s.a.w), maswahaba 
wake, na mawalii na waja wema wa Mwenyezi Mungu katika njia 
ya dini ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumpenda Mwenyezi 
Mungu vinapaswa kuwa mifano kwetu. Kutoipoteza amana hii 
tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, na kufanya jitihada za kuisafiri- 
sha katika usahihi na usafi wake kwenda kwa vizazi vijavyo, ni 
jukumu ambalo litatufanya tupate furaha ya milele siku ya Kiyama. 
Nyoyo za waumini zinapaswa kuendelea kufurahia raha ya imani 
na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa 
sababu furaha ya kweli huanza baada ya mja kuvuka mipaka ya 
upendo muda mfupi. 

Sharti la kupata Baraka ya milele ni kujikomboa na utumwa 
wa mapenzi yasiyodumu. Kuusafisha moyo dhidi ya mapenzi ya 
muda mfupi huwezekana tu kwa kuliunganisha lengo kuu la kila 
upendo na Mwenyezi Mungu. Matendo yote mema, kama vile 
kupenda nchi au taifa, familia, watoto, udugu katika dini, ibada, 
sadaka, na tabia njema humpeleka mtu kwenye upendo na radhi za 
Mwenyezi Mungu iwapo matendo hayo yafanywa kwa msingi wa 
kumpenda Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya makubwa waliyokuwa 
nayo maswahaba kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake (s.a.w) 
na matokeo ya namna walivyowataza viumbe kwa jicho la Muum- 
ba wao, yote hayo ni mfano wa jambo hili. Waliweza kuyatoa kafara 
maisha yao yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hata wale maswa- 
haba ambao hawakuwa na mali nyingi, walikitoa mhanga bila 
kusita hata kidogo, kile walichokichuma katika maisha yao, ili 
wasiwe mbali na Mwenyezi Mungu na Mtume Wake na kwa lengo 
la kuwa pamoja naye. 

Katika mfano ufuatao, mshairi, Fuzuli, anaonesha jinsi moyo 
ulivyo kitovu cha upendo na jinsi mtu anavyoweza kuzama na 
kutopea moja kwa moja katika upendo: 








- ij^*s**j Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 

Majnun alipokuwa akirandaranda katika kijiji cha Leyla, 
wageni wakaja na kumuuliza yalipo makazi ya Leyla. 
Majnun akajibu, “Msijichoshe hure kwa kuyatafuta makazi 
yake!” 

Kisha akaashiria kifuane kwake mwenyewe na kusema, 
“Hapa ndipo yalipo makazi ya Leyla.” 

Tunapaswa kutafakari maana ya kina na hekima iliyojitokeza 
katika mfano huu na kujiuliza ni kwa kiwango gani nyoyo zetu zipo 
mahali ambapo Mwenyezi Mungu anazitazama. Kwa maneno 
mengine, nyoyo zetu zinampenda kwa kiwango gani Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake (s.a.w)? Je raha ya imani inaonekana 
katika swala na tabia zetu? Au ni upendo wa maneno matupu 
yanayoishia ulimini na hayaingii ndani na kufika nyoyoni mwetu? 
Ni kwa kiwango gani mapigo ya nyoyo zetu, mitazamo na matendo 
gani vinaendana na Qur’an na Sunnah? Ni kwa kiwango gani 
tunaweza kuzibadilisha Baraka hizi za kidunia na kuwa nyenzo ya 
kupata upendo wa Mwenyezi Mungu? 

Tunahitaji kuzichunguza hali zetu kwa msingi huu ulioelezwa 
na Umar (r.a): “Ihesabu nafsi yako kabla hujaulizwa katika mahaka- 
ma ya Mwenyezi Mungu!” Furaha iliyoje kwa wale wanaoweza 
kuchukua mfano wa shakhsia na hali ya kiroho ya Mtume Muham- 
mad (s.a.w) na hatimaye kuufikia ukweli wa upendo wa Mwenyezi 
Mungu! 

Mola wetu! Zipambe nyoyo zetu kwa Baraka ya imani! Tufanye 
kuwa miongoni mwa wale wanaouchukia ukafiri na uasi na kuji- 
zuia nao kama ulivyoamrisha! Tupatie mapenzi ya wale unaowapen- 
da! Tufanye tuwachukie wale unaowachukia! Tufanye tuondoke 
katika dunia hii tukiwa tunakupenda Wewe, kumpenda Mtume 
Wako na wale unaowapenda! 


Amiin! 






17 


Mahojiano ya Othman Nuuri Tophash juu ya tasawwuf 


A ltinoluk: Katika kitabu chako cha “Kutoka kwenye 
Imani kwenda kwenyeIhsan’’ umeeleza kuwa twariqah 
(njia) ya Sufi ni muhimu sana katika maisha ya Muis- 
lamu. Ni zipi faida za twariqah (njia) ya Usufi katika uenezaji wa 
Uislamu, na katika kuikamilisha na kuiongoza rohoya mwanadamu 
kuelekea kwenye ukweli? Ni zipi siri za mafanikio yake? 


Tasawwuf ina utaratibu maalum wa kuwapa mafunzo watu 
katika kuutekeleza Uislamu. Kipengele cha nje cha Uislamu, 
shari’ah, kinatumia dhana ya thawabu na adhabu ili kuwaongoza 
watu kwenye maisha ya kheri. Kwa maneno mengine, Pepo na 
moto ndio dhana ya msingi ya shari’ah katika kuyatengeneza mai- 
sha ya Muislamu. Kwa upande mwingine, tasawwuf, ambayo ni 
kipengele cha ndani cha Uislamu, kinatumia upendo na huruma 
kama njia yake ya msingi sambamba na thawabu ya peponi na 
adhabu ya Jahannamu. Leo watu wanateseka kutokana na dhambi 
zao na kupotea nje ya ngao ya kinga ya dini. Haya ni matokeo ya 
wao kuwa watumwa wa nafs zao. Watu wenye dhambi wanaweza 
kuokolewa kwa njia ya huruma na upendo. Hivyo, mbinu za tasaw- 
wuf zimepata umuhimu wa ziada kwa sababu wenye dhambi wana- 
hitaji mkono laini wa njia ya Usufi. Imeonekana si tu katika nchi 
yetu lakini pia katika ulimwengu wa magharibi kwamba mbinu za 
Usufi zimewaingiza watu wengi katika Uislamu. Mbinu hizo zinau- 
wasilisha Uislamu kama pumzi ya uhai kwa wale waliozama katika 
mtego wa nafs na nadharia zilizoegemezwa kwenye msingi wa akili 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


peke yake. Hatutakiwi kuamiliana na wenye dhambi kwa chuki na 
kisasi, lakini kwa kuwapa matumaini kupitia huruma na upole. 
Mkosaji ni kama mtu ambaye anazama katika bahari, na ni wajibu 
wetu kuinyoosha mikono yetu kumuokoa mtu huyo. Kuwalaani na 
kuwakaripia ni njia ambayo haitoshi kuwaokoa kutoka katika hali 
yao yenye kutisha. 

Binadamu, hata kama wanatangatanga mbali na madhumuni 
yao halisi katika maisha, wana thamani na heshima kubwa itokan- 
ayo na thamani yao ya asili kama binadamu. Mfano wa mwenye 
dhambi [kama ilivyotajwa hapo mwanzo] ni kama Jiwe Tukufu 
Jeusi kama likiangukia katika vumbi. Hakuna Muislamu anayewe- 
za kuachia hali hii ya kusikitisha ya jiwe hili adhimu. Watakimbilia 
kulisafisha na kuliweka katika mahali pake sahihi, kwa sababu 
lilikuja kutoka peponi na lina thamani kubwa machoni mwao. 
Vivyo hivyo, tunapomuona mwanadamu hatuwezi kumuachia. 
Tunatakiwa kufanya haraka kumsaidia, ikiwa ni kumpa msaada wa 
kimaada au kiroho. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatutaarifu kuwa alipowaumba 
binadamu aliwapulizia roho Yake mwenyewe. Kwa hiyo kila mwa- 
nadamu ana siri za kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila kujali ni 
dhambi ngapi anazofanya, ana thamani ya ndani ambayo haiwezi 
kuahirbiwa na chochote. 

Kama asemavyo Rumi, mwanadamu ni sawa na maji safi 
ambayo kupitia maji hayo mtu anaweza kuona kwa uwazi kabisa. 
Lakini, maji haya yakivurugwa na kuchanganywa na uchafu, hatu- 
wezi kuona chochote. Vivyo hivyo, ili mtu aweze kuona nuru ya 
Mwenyezi Mungu anataldwa kuyasafisha maji yake dhidi ya ucha- 
fu. Tasawwuf ni njia ya kuutakasa nafsi ya mtu dhidi ya tama za 
mwili. Masufi hawamtengi mtu yeyote na mchakato huu wa uta- 
kaso, hata kama mtu huyo amezaa katika dhambi. Daima Masufi 
hutoa nafasi kwa yeyote aliye tayari kuipokea. Kuna mifano mingi 





Mahojiano ya Othman Nuuri Topbash juu ya tasawwuf 


katika maisha ya Mtume (s.a.w) kuhusu huruma yake kwa aina 
zote za wakosaji. 

Kwa mfano, Mtume (s.a.w) hakumtoa Wahshi nje ya huruma 
yake pamoja na kwamha alikuwa amemuua ami aliyependwa sana 
na Mtume, Hamzah (r.a). Mtume (s.a.w) alihuzunika sana pindi 
ami yake alipouliwa na Wahshi wakati wa vita vya Uhud. Mtume 
(s.a.w) alimtumia mjumhe wa kumualika kwenye Uislamu na 
kupata wokovu wa milele. Badala yake Wahshi akatuma ujumhe 
ufuatao: 

“Ewe Muhammad! Utanipaje wokovu hali ya kuwa Mwenyezi 
Mungu anaeleza ndani ya Qur’an: “Na wale wasio mwomha mungu 
mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu, wala hawaui nafsi aliyo 
iharimisha Mwenyezi Mungu isipo kuwa kwa haki, wala hawazini 
- na atakaye fanya hayo atapata madhara, Atazidishiwa adhahu 
Siku ya Kiyama, na atadumu humo kwa kufedheheka.’ (Furqa, 25: 
68-69). Nimefanya madhamhi yote yaliyotajwa katika hii aya, je 
kuna uwezekano wowote wa wokovu?” 

Ili kuzungumzia hofu ya wakosaji wenye kutuhia, Mwenyezi 
Mungu akateremsha aya isemayo: “Sema: Enyi waja wangu walio 
jidhulumu nafsi zao! Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi 
Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhamhi zote. Hakika 
Yeye ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.” (Zumar, 39: 53) 
Wahshi aliposikia ayah ii alifurahi sana na kusema: “Mola wangu! 
Wewe ni Mwenye huruma mno!” Akatuhia madhamhi yake yote 
kwa lengo la kutorudia tena, na akaingia katia Uislamu pamoja na 
marafiki zake. 

Tasawwuf ilipata nuru yake kutokana na mfano huo wa mai- 
sha ya Mtume (s.a.w), mpokeaji wa ishara kamili ya sifa za Mwe- 
nyezi Mungu na amhaye alipata neema ya kuwa mpokeaji wa wahyi 
na ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Kwa mujihu wa Usufi, mwan- 
adamu ana daraja ya juu katika mizani ya viumhe, kwa sahahu 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


ameumbwa na nyenzo ya kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu ard- 
hini. Yeye ni kama mboni ya jicho akilinganishwa na viumbe wen- 
gine. Hakuna dhambi inayoweza kufuta thamani hii ya ndani. 
Tasawwuf inalitazama hili katika namna ya katika kwa sana. Mko- 
saji hufanyiwa subira, lakini subira hii haihusiki na dhambi 
yenyewe. Tunatakiwa kuchukia dhambi lakini kumhurumia mwe- 
nye dhambi ili kumuokoa kutokana na hali mbaya aliyotumbukia. 
Katika kufanya hivyo, tasawwuf humpa mwanadamu mbinu yenye 
manufaa zaidi ya kumualika mtu kwenye Uislamu. Ni kawaida ya 
mwanadamu mara zote kuwapenda wale wanaomnyooshea miko- 
no ya upendo na huruma, watu kama vile ‘Abd al-Qadr Jaylani, 
Yunus Emre, Baha’ al-Din Naqshband, Jalal al-Din Rumi na marafi- 
ki wengine wa Mwenyezi Mungu. 


Altinoluk: Umetuonesha jinsi tasawwuf inavyomuongoza 
binadamu kwenda kwenye ukamilifu na kumtakasa kuto- 
kana na uchafu. Kwa hali hii, ni nafasi gani inayotakiwa 
kuchukuliwa na tasawwuf katika maisha ya Muislamu? Je, 
inawezekana kuishi maisha ya kumcha Mungu bila tasaw- 
wuf? 


Umeliuliza swali muhimu sana. Napenda kujibu swali hili kwa 
kusimulia kisa kifuatacho nilichosimuliwa na baba yangu Musa 
Efendi: 

Tulikuwa na jirani ambaye alikuwa amesilimu (kutoka kwenye 
Ukristo). Siku moja nikamuuhza sababu ya kukubali kwake Uisl- 
amu. Yeye alijibu: 

‘Nimesilimu kutokana na maadili mema ya jirani yangu Rabi 
Molla, ambaye alionesha maadili mema katika biashara yake. Ali- 
kuwa na ng’ombe na alikuwa akipata riziki yake kwa kuuza maziwa. 
Siku moja alikuja nyumbani kwetu na kunipa sufuria kubwa ya 





Mahojiano ya Othman Nuuri Topbash juu ya tasawwuf - 

maziwa akisema, ‘Haya ni maziwa yako’ Nikamjibu ‘Hatukudai 
maziwa yoyote,’ nikidhani kuwa alikuwa amekosea kunipa maziwa 
mimi. 

Mtu huyu mwema na mtukufu alieleza kwa nini alikuwa 
ameleta maziwa akasema, ‘Bahati mbaya nimeona ng’ombe wangu 
wakila majani katika shamba lako pasipo mimi kujua. Kwa hivyo, 
haya maziwa ni yako na nitaendelea kukuletea maziwa mpaka 
nyasi zitakapoondoka tumboni mwa ng’ombe hawa.’ 

Nikamwambia, ‘usijali. Nyasi zilizoliwa na ng’ombe wako kati- 
ka bustani yangu hazina chochote na sitaki unilipe chochote’. Ali- 
sisitiza kwamba maziwa yale yalikuwa ni fungu langu. Aliendelea 
kuleta maziwa nyumbani kwangu mpaka nyasi zilipotakasika kabi- 
sa kutoka katika matumbo ya ng’ombe. 

Tabia nzuri ya Rabi Molla ilinivuta sana na pazia la kughafilika 
(ghflah) likaondoka machoni mwangu. Nuru ya uongufu ikaanga- 
za moyoni mwangu na kuukubali Uislamu nikijisemea: ‘Dini ya 
mtu huyu mnyoofu ndio njia sahihi iliyonyooka. Hakuna anayewe- 
za kutilia shaka ukweli wa dini ya mtu mwema, mwadilifu na 
mfuasi mwema na kamili kama huyo’. Hivyo nikatamka maneno ya 
shahadah (maneno ya kuingia katika imani). 

Kama tukio hili na mifano mingine mingi inavyothibitisha, 
Usufi na mbinu yake ya kukamilisha na kuyatengeneza maadili ya 
muumini ni sababu muhimu ya kuenea kwa Uislamu. Tasawwuf 
hufanya kazi katika njia zote mbili: kwanza huyatengeneza maadili 
ya waumini, na pili kuueneza Uislamu kwa kutumia mwenendo 
bora na wa mfano wa Masufi. Huwaonesha wale wasiokuwa Wais- 
lamu wajihi wenye huruma wa Uislamu na kusaidia katika kuwasil- 
isha muundo sahihi wa Uislamu. 


Uislamu ni sheria na uchamungu, fatwa na taqwa: vipengele 
vya kisheria vya Uislamu, fatwa, ni nguzo za jengo la Uislamu, 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


ilhali tabia ya Sufi, taqwa, ni sehemu ya nyongeza katika jengo 
ambayo hulipendezesha na kuliimarisha jengo kuu. Tasawwuf 
huwasaidia Waislamu kuviweka pamoja vipengle hivi viwili vya 
Uislamu sambamba na kuyakamdisha maadili na tabia zao. Vile 
vile Tasawwuf humuwezesha mwanadamu kuielewa Qur’an na 
ulimwengu wote, humsaidia kuijua nafasi na wajibu wake katika 
ulimwengu. Tasawwuf, kwa kutumia misingi yake ya kumpenda na 
kumjua Mwenyezi Mungu, ni kama ngazi kwenye Mi’raji - safari ya 
kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mukhtasari, twariqa ya Sufi ni 
ya muhimu katika kuzipa mafunzo nyoyo na nafsi. Kila Muislamu 
anaihitaji. 

Swali lako la kwamba “Tunaweza kufanya jambo bila tasaw- 
wuf?” ni kama kuuliza kama tunaweza kufanya jambo bila hadith, 
theolojia, sheria ya Kiislamu, tafsiri ya Qur’an, na elimu nyingine 
za Kiislamu. Kusema kwamba tasawwuf kuwa jambo lisilokuwa na 
umuhimu katika Uislamu ni sawa na kusema kwamba sifa mbalim- 
bali kama vile ikhlas, kumjua Mwenyezi Mungu, kuitakasa nafsi, na 
kumtumikia Mwenyezi Mungu kwamba ni sifa zisizokuwa na 
umuhimu! Tasawwuf ni neno la jumla linalohusu kupata sifa hizi 
zote. Hata wale wanaoitekeleza misingi hii bila kulitaja neno la 
jumla linalozikusanya, au wale wanaokataa jina la tasawwuf, 
wanaweza kuchukuliwa kuwa wanaifanyia kazi tasawwuf Jina sio 
muhimu maadamu misingi yake inafanyiwa kazi. Tunaweza kuse- 
ma kuwa tasawwuf ni “kuipa nyongo dunia” (zuhd), “uchamungu” 
(taqwa), au “wema” (ihsan), kwa maana yote haya yanaonesha 
ukweli uleule na kutumikia lengo moja. Istdahi zote hizi zinaone- 
sha matendo ya bwana na mwalimu bora wa wanadamu, Mtume 
Muhamma (s.a.w) na maswahaba aliowalea yeye mwenyewe. 

Moyo pia unahitaji mafunzo ili kupata amani na utulivu. Hata 
Mtume (s.a.w) ambaye alibarikiwa kupokea wahyi kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu, alikuwa na mafunzo maalumu kabla ya kupata 
utume. Al ik uwa akienda katika pango la Hira na kukaa huko aki- 





Mahojiano ya Othman Nuuri Topbash juu ya tasawwuf 


fanya ibada na tafakuri. Hali hii ya kutenga muda maalumu kwa 
ajili ya ibada hujulikana katika lugha ya Kiarabu kama ftikaf. 
Mtume (s.a.w) aliendelea na mwenendo huu baada ya utume, 
ambapo alikuwa akitumia siku kumi za mwisho za mwezi wa 
Ramadhan kukaa msikitini na kufanya ibada. Vivyo hivyo, Nabii 
Mussa (a.s) alitumia siku arobaini akifanya ibada na kuudhalilisha 
mwili kabla ya kupata Baraka ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu 
katika mlima Sinai. Nabii Yusufu (a.s) alikaa miaka kumi na mbili 
gerezani kabla ya kuwa mtawala wa Misri. Alipitia tabu zote na 
kuitengeneza shakhsia yake kama ilivyo katika kumuabudu Mwe- 
nyezi Mungu. Kwa namna hii, moyo wake ulitakaswa dhidi ya 
kuvitegemea vitu visivyodumu na hatimaye akamtegemea Mwe- 
nyezi Mungu pekee. 

Kabla ya safari ya Mi’raj, Mtume (s.a.w) alipewa maana ya sura 
ya inshrah (kupanua). Moyo wake ukafunguliwa na kutakaswa. 
Mwenyezi Mungu akaujaza moyo huo maarifa na nuru Yake. Kwa 
namna hii aliandaliwa kwenda kuona mambo ya ajabu aliyoonye- 
shwa katika safari yake ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Alita- 
kaswa dhidi ya ulimwengu wa kimaada na kuandaliwa kwa ajili ya 
ulimwengu wa kiroho. 

Ikiwa hata mitume wa Mwenyezi Mungu walipitia mafunzo ya 
kiroho na utakaso wa moyo, watu wa kawaida wanawezaje kue- 
nenda bila kupitia mchakato huu? Hata nywele moja iliyochafuliwa 
na mambo ya kidunia haiwezi kuikurubia nuru ya Mwenyezi 
Mungu ya ulimwengu wa kiroho. Pua iliyozibwa na uchafu haiwezi 
kunusa harufu ya mau na mawaridi. Kioo cha dirisha kinapocha- 
fuliwa hatuwezi kuona nje kwa uzuri kupitia kioo hicho. Tone dogo 
la uchafu linaweza kuchafua chombo chote cha maji masafi; vivyo 
hivyo, uchafu wa kiroho huuziba moyo usipokee nuru ya Mwe- 
nyezi Mungu na Baraka za kiroho. 

Ili kuweka msisitizo juu ya umuhimu wa moyo uliotakaswa 







Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


dhidi ya maradhi yote ya kidunia, Mwenyezi Mungu anasema 
ndani ya Qur’an Tukufu: “Siku ambayo kwamba mali hayatofaa 
kitu wala wana. Isipo kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na 
moyo safi.” (Shu’ara’, 26: 88-89) 

Mja anaweza tu kupata moyo safi na usiokuwa na fikra za 
kishetani kwa kupitia mafunzo ya kiroho. Kabla ya mafunzo hayo, 
moyo huwa kama kipande cha chuma ghafi. Kwanza ni lazima 
kiwekwe motoni na kiondolewe uchafu wote. Kisha kigongwe na 
kitengenezwe katika umbile linalohitajika. Pindi moyo unapoten- 
genezwa kupitia mafunzo ya kiroho, huweza kuona mambo ambayo 
macho ya kawaida hayawezi kuyaona na kuelewa mambo ambayo 
akili ya kawaida haiwezi kuyaelewa. [Kama ilivyoelezwa kabla,] 
Rumi anaelezea hali yake mwenyewe kabla ya safari yake ya kiroho 
kuwa alikuwa mbichi, japokuwa alikuwa na nafasi ya juu katika 
madrasa ya Seljuk. Lakini pindi alipofunguliwa siri za kitabu cha 
ulimwengu zilipofunguka kupitia mafunzo ya kiroho, akaielezea 
hali yake mpya akisema, “Nilipikwa”. 

Maswahaba wa Mtume (s.a.w) ni mifano ya hali ya juu ya 
mafunzo haya ya kiroho. Kabla ya ujio wa Uislamu, baadhi yao 
walikuwa na nyoyo ngumu na baridi sana kiasi kwamba walikuwa 
wakiwazika watoto wao wa kike wakiwa hai. Lakini baada ya kuu- 
kubali Uislamu wakawa alama ya huruma na ulaini wa moyo. 

Kwa mukhtasari, tunaweza kuutekeleza Uislamu bila tasaw- 
wuf, lakini kwa kufanya hivyo hatuwezi kuufikia ukamilifu wetu. 
Pindi mbinu za Usufi zinapoachwa katika kuutekeleza Uislamu, 
hakuna anayeweza kufikia amali ya Kiislamu ijulikanayo kama 
ihsan (yaani, kuutekeleza Uislamu kana kwamba unamuona Mwe- 
nyezi Mungu). 






Mahojiano ya Othman Nuuri Topbash juu ya tasawwuf - 

Altinoluk: Kitu gani kingine ambacho ungependa 
kuwashauri wasomaji wa Altinoluk? Ambao ni marafiki 
zako wa kiroho kwenye njia ya Sufi? Tuna hakika kwamba 
watakuwa wanasubiri toleo la Kiingereza la kitabu chako 
cha “Kutoka kwenye imani na kwenda kwenye Ihsan,” amba- 
cho ndani yake umetoa maelezo ya kina kuhusu tasawwuf 


Mbali na kile kilichokwishakisema, ningependa kuongeza 
baadhi ya ushauri ambao masheikh wa Kisufi wameusisitiza. 
Tasawwuf ni njia ya mafunzo ya kimaadili iliyochukuliwa kutoka 
katika maisha ya Mtume (s.a.w). Njia hii inajumuisha mtu kuureje- 
sha wajihi wake kwa mapenzi na heshima kumuelekea Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake. Wale marafiki wa Mwenyezi Mungu 
waliomuweka Mwenyezi Mungu na Mtume Wake katikati ya nyoyo 
zao kama wapendwa pekee, wamekuwa marafiki wa wanadamu 
wote. Kuendeleaza urafiki na Waislamu wema na kusuhubiana nao 
huyatakasa maadili ya mtu dhidi ya uovu. Wale wenye kiwango cha 
juu cha nishati ya kiroho huieneza nishati hiyo kwa watu wengine. 
Kwa kuwa wamezitakasa nafsi zao wenyewe dhidi ya uchafu wa 
nafsi, wanaweza kuihamisha hali hiyo ya usafi wa kiroho kwenda 
kwa wale walio karibu nao. Kuwa karibu na watu hao humfanya 
mtu awe na manufaa kwa jamii katika vipengele vyote vya maisha. 


Kwa njia ya upendo, tasawwuf huimarisha mafungamano ya 
kiroho baina ya mwanafunzi (murid) na mwalimu (shaykh) wake. 
Pindi murid anapompenda na kumheshimu shaykh, matendo ya 
shaykh huyo hupata kuigwa (na mwanafunzi wake) katika kila 
Nyanja, na tabia na maadili ya murid hupata kutengenezeka. Kwa 
hiyo, sisi kama Waislamu tunatakiwa kutumia zaidi njia ya upendo 
kuliko njia nyingine zile. Msingi wa maadhi na tabia za Kiislamu ni 
kumuabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi (usafi wa moyo) na 
upendo. Uthibitisho wa upendo na ikhlas ni kumtumikia Mwe- 
nyezi Mungu na kuwahudumia viumbe Wake. Kwa njia ya upendo, 

- 








Siri Katika Kumpenda Mwenyezi Mungu 


kazi ngumu hupata kutekelezwa kwa urahisi na kwa kuridhika. 
Ukubwa wa kazi huangaliwa kwa kujitolea kulikofanyika katika 
kuitekeleza. Kazi yenye ikhlas ni ishara ya ukamilifu wa kiroho wa 
mtu husika. Nyoyo za watu kama hao huwa ni kituo cha ishara 
{tajalliyat) za Mwenyezi Mungu. 

Kadiri mja anavyozidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ndi- 
vyo moyo wake unavyozidi kupokea ukweli wa kiroho. Kwa upande 
mwingine, kadiri mtu anavyojifungia ndani ya nafsi yake, ndivyo 
anavyozidi kuupoteza ubinadamu wake. 

Mwenyezi Mungu ana majina ya Jamil (Mzuri) na Jalil (Mtu- 
kufu). Lakini, majina Yake ya Rahman (Mwingi wa rehma) na 
Rahiim (Mwenye kurehemu) ametajwa sana katika Qur’an Tukufu 
kuliko majina Yake mengine. Kwa hiyo, katika kumuiga Mola 
wake, Muislamu anatakiwa kuwa na huruma na upole kwa viumbe 
wenzake. Sababu za dhulma duniani ni matokeo ya kukosekana 
kwa huruma na upendo. Wale wasioweza kupenda ni rahisi kuwa 
madhalimu na waonevu. Wanatumia khofu na chuki kuwadhibiti 
wengine, huku wakiwa wameghafilika na ukweli wa kwamba 
hakuna moyo usioweza kutekwa na upendo. Kwa kuwa jua haliwezi 
kukataa kutoa mwanga na joto; vivyo hivyo, haiwezekani kwa 
nyoyo zenye unyoofu kutoonesha upendo na huruma kwa viumbe 
wengine. 

Hallaj ambaye ana nafasi ya kipekee katika mioyo ya wapenzi 
wa Mungu aliwaombea wale waliokuwa wakimuua kwa mawe 
akisema: “Mola wangu! Wasamehe wale wanaonipiga kwa mawe 
kbala hujanisamehe!” 

Tukitaka kujua hali yetu ya kiroho, tunapaswa kuendelea kuy- 
apima matendo na hisia zetu. Kwa hakika, tunatakiwa kuyadhibiti 
madai ya yasiyokuwa na msingi ya nafs zetu. Vinginevyo tunaweza 
kuanguka katika daraja ya Iblisi aliyepoteza neema ya Mungu kuto- 
kana na kiburi na upuuzi wake. Alikuwa mwalimu wa malaika 





Mahojiano ya Othman Nuuri Topbash juu ya tasawwuf - 

peponi, lakini hakuweza kuzidhibiti hisia na tamaaa zake. Alijona 
bora juu ya binadamu na hivyo akalaaniwa kutokana na kiburi 
chake. 

Rumi anayalinganisha mabaya ya tabia ya binadamu na miiba 
kwenye bustani ya waridi. Anatushauri kuzifanya tabia zetu kuwa 
kama zile za waridi tamu, sio zile za miiba. Katika bustani ya dunia 
miiba hutudhuru, lakini tusiziruhusu nafsi zetu kuwa kama miiba 
hiyo. Badala yake, tunatakiwa kufanya jitihada ya kubadilisha pori 
kuwa bustani la waridi. 


9 









